                           Titel och innehåll

Ágrip af Náttúrusögu
  __________________________________________________________________

Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...

                                Sidor ...

ÁGRIP

AF

NÁTTÚRUSOGU

handa alþýðu

eptir

PÁL JÓNSSON.

AKUREYRI.

Útgefandi: Frb. Steinsson. 1884.FORMÁLL

í margri menntun er alpýða manna hér skammt á veg komin, en í fáu
skemmra en náttúrufræðinni. Getur pó engum dulizt, sem nokkuð pekkir
til mennt-unar, hve hún er gagnleg og jafnframt skemmtileg. J>ekkingin
á náttúrunni og kröptum hennar er pað, sem mest hefir aukið framfarir
heimsins á pessari öld. Enda spara menntuðu þjóðirnar nú á dögum hvorki
fé né annað til að efla náttúruvísindin, og fjöldi nátt-úrufræðisbóka
er gefinn út á ári hverju, bæði fyrir lærða og ólærða. En af pessu
leiðir, að ein uppgötv-anin fylgir annari, og framfarirnar aukast
ótrúlega.

Auðvitað er pað, að aldrei gétum vér staðið jafo-fætis í pessu auðugum
og fjölmennum pjóðum heims-ins;";en nokkru nær getum vér pó komizt peim
en nú er, ef hver gjörir pað, sem hann getur. JFyrsta skil-yrði fyrir
pví, að náttúrufræðin verði hér nokkuð kunn-ari hjá alpýðu, en hingað
trl hefir verið, er pað, að náttúrufræðisbækur sé ritaðar á Islenzku,
sem bæði sé auðskildar og að öðru leyti við alpýðu hæfi; og annað
skilyrðið er, að pær sé lesnar til gagns, en ekki látnII

ar liggja ólesnar í bókahillum og skápum, eins og t. a. m. eðlisfræði
Fischers, er Magnús heitinn Grímsson islenzkaði. og bæði er fróðleg og
skemmtileg, en fáir hafa nennt að lesa. Úr pessu ættu skólarnir mest að
bæta. A hverjum barnaskóla ætti að kenna fyrstu atriði náttúrusögunnar,
og að því skapi meira í nátt-úrufræði á hærri alþýðuskólum. Með pessu
er lagður góður grundvöllur til pekkingar á náttúrunni. er segja má að
nútíðin heimti að hver maður hafi, sem vill geta talið sig menntaðan
m^nn.

f>etta var pað, sem vakti fyrir mér, er eg réðst í að skrifa þetta
ágrip af náttúrusögu, sem nú kemur hér i heild sinni fyrir almennings
sjónir. Ætla eg pað einkum fyrir kennslubók á barnaskólum og öðrum
lægri alpýðuskólum, pvi til pess eru kennslu-bækur B. Gröndals of
stórar, enda eru pær ritaðar fyrir aðra skóla; og jaf'nf'ramt ætlast eg
til, að pað geti verið dálítil lestrarbók fyrir alpýðu utan skóla. Hefi
eg pvi bætt ýmsu inn í, sem ekki tilheyrir nátt-úrusögunni beinlinis,
en fróðlegt er fyrir hvern mann að vita.

Ágripið er hvorki útlagt né sniðið eptir nokkurri vissri bók; heldur er
pað samið eptir ýmsum innlend-um og útlendum bókum og ritgjörðum. Tók
eg úr hverri pað, sem mér pótti bezt við eiga, án pess pó að fylgja
nokkurri orðrétt. Alargt af pví, sem hér finnst, er áður ritað um á
islenzku, og um sumt mikið ljósar; en eg hefi safnað pví í eina heild,
og ýmist aukið við eða dregið úr eptir pvi, sem mér fannst við eiga,
svo ágripið næði tilgangi sinum.

Eg hafði kaflann um manninn lengstan að tiltölu;III

pví ef raenn pekkja allvel byggingu og eðli líkama síns, pá verður
raikið hægra að læra ura dýrin, einkum hin æðri, af því að líkami
peirra er að mörgu leyti næsta líkur. Og hins vegar er mönnum langt um
gagnlegra að pekkja sjálfan sig en dýrin, þó hvort-tveggja sé gott. í
grasafræðinni nefndi eg flestarinn-lendar jurtaættir, og af útlendum
jurtum helzt pær, sem mjög voru einkennilegar, eða hafa mikla
„praktiska" pýðingu. Jurtir, sem hafa fleiri en eitt nafn, nefndi eg
optast pví nafni, sem eg var vanastur við. Lat-ínsku nöfnin á íslenzku
jurtunum eru flest tekiu úr „Islands Flora" eptir Orönlund.

Eg veit, að ýraislegt má finna að riti pessu; enda er pað enginn
hægðarleikur, að semja stutt ágrip af jafn-yfirgripsmikilli fræðigrein
eins og náttúrusagan er. Einkum geng eg að pví vísu, að nöfn pyki mörg
en lýsingar stuttar. En við pví var ekki gott að gjöra. Nöfnin f'undust
mér viða nauðsynleg til að sýna nið-urröðun helztu dýra, jurta og
steina en hefði aptur átt að lýsa öllu, sem nefnt er, mundi ágripið
hafa orðið of stórt og dýrt. Annars má lengi um pað prátta, hvað eigi
að nefna og hverju að sleppa í slíkum bókura, og verður pað alarei
gjört svo öllum líki. Agripið parf víða, eins og flestar aðrar
kennslubækur, munnlega viðauka og útskýringu kennarans. |>ó getur skeð,
að sumir kafiar pyki heldur langir, einkum fyrir börn, og má pá sleppa
úr peim ýmsu. En slíkt verður að vera komið undir vilja kennarans og
proska neraenda.

Nauðsynlegt hefði verið að hafa myndir í ágrip-inu, pví pær gjöra námið
bæði léttara og skemmti-legra. En pess var enginn kostur sökum
kostnaðar,IV

Jjví útgefandinn fékk engan styrk, þótt hann leitaði þess, og fé væri
veitt til útgáfu margra annara bóka. Til þess að bæta nokkuð úr þessu,
ætlast eg til, að með ágripinu sé notaður Naturhistorisk Atlas Dr. phiL
C. B. Suiidstr'óms, eins og landabréf eru höfð með landafræði. í bók
þeirri eru 644 mjndir, og margar eiga mjög vel við ágripið. Aptan við
það eru prentuð nöfn nokkurra mynda, en talan aptan við þau er tala
peirra í myndabókinni.

J>ess vil eg þakklátlega minnast. að herra jarð-fræðÍDgur og
skólakennari p. Tlioroddsen las handrit-ið áður en það var prentað ,
lagfærði það og jók á ýmsum stöðum, og gaf mér margar góðar
leiðbeining-ar. Vona eg að það sé góð meðmæli með ágripinu.

Að lokum bið eg alla góða menn, er lesa ágrip þetta, að fyrirgefa galla
þá, sem á því eru, en nýta sem bezt það, sem gagnlegt er. Vona eg að
menn taki tillit til þess í dómum sínum, að það er að nokkru leyti
frumsmíði, ritað af alþýðumanni, sem lítið hefir verið til mennta
settur.

Höfundurinruy

Efnisyfirlit,

Mannfræði. Bls>

Inngangur . . . . • • • 3

I. Byggingmannsogeðli . . . 5

Yfirlit......5

Beinin......6

Vöðvarnir.....12

Taugastofnar og taugar . . 14

Innýfli......15

Blóðrásin.....16

Meltingin og raeltingarfærin . 19

J>vagið og pvagfærin . . . 22

Andanin og andardráttarfærin . 23

Skynjanin og skynjanarfærin . 25

1. Hörundið ... 26

2. Tungan 28

3. Nefið .... 29

4. Auqað .... 30

5. Eyrað .... 32

II. Skipting mannanna .... 35

III. Framför mannkynsins ... 44

Dýrafræði.

X. Hry ggdýrin......51

1. bpendýr......52

Apar ...... 53

Leðurblökur .... 54

Skorkvikindaætur ... 54

Rándýr ..... 55

Selir......61

Nagdýr.....62

Tannleysingjar .... 64YI

Bls.

Jórturdýr.....64

Einhæí'ð dýr . . . • JO

J>ykkskinnungar .... 72

Hvalir......74

Pokadýr.....76

2. Fiiglar......77

Ránfuglar.....

Spörfuglar.....

Klifurfuglar .... 85

Dúíur .....86

Hænsfuglar.....87

Hlaupfuglar .... 87

Yaðfuglar.....88

Sundfuglar.....90

5' Sltriddýr......94

Skjaldbökur .... 95

Eðlur......95

Krókódílar.....96

Höggormar.....96

4. Froshdýr......97

5. Fiskar......98

Beinfiskar.....100

Brjóskíiskar .... 103

n. Liðdýr.......105

Skorkvikindi .... 105

Kongulær.....111

Fjölfætiugar . . . .112 Krabbar.....112

III. Ormar.......113

Burstormar.....114

Blóðsugur.....114

Iðraormar . . . . .115

IV. Lindýr.......116

Smokkfiskar . . . .117 Sníglar og kufungar . . .118
Skelfiskar.....119VII

BIs.

Geisladýr.....120

Lægstu dýr.....122

Infusionsdýr . . . .122

Slímdýr.....123

Svampdýr.....123

Grasafrœði.

I. Bjgging og líf jurtanna . . . 125

Mynd jurtanna og útlit . . 125

Bótin . . . .125

StönguUinn . . .126

Blöðin . . . .127

Blómið . . . .130

Innri bygging jurtanna . .134

Næring og vöxtur jurtanna . 136

Frjófgun jurtanna . . .139

Ávextir . .' . . 141

TJtbreiðsla jurtanna . . . 143

II. Skipting jurtanna . 146

Jurtakeríin.....146

Yfirlit yfir Linné's jurtakerfi . 147 Yfirlit yfir hið eðlilega
jurtakerfi 149

A. Blómjurtir......151

1. TvífrœUaðaðar jurtir . . . .151 Nellikuættin . . . .151

Arfaættin.....152

Línættin.....152

Teættin.....153

Fjóluættin.....153

Svefnjurtaættin . . . .153 Sóldaggarættin .... 154 Krossblómaættin ....
154 Blágresisættin . . . .155 Katostættin . . . .155 Vörtumjólkurættin
. . .156YIII

Bls.

Sóleyjaættin . . . .156

Baunaættin.....157

Vinviðarættin .... 157 Steinávaxtaættin . . . ,158

Rósaættin.....158

Eplaættin , . . . .159 Dúfujurtaættin . . . .159 Steinbrjótsættin . . .
.159 Steinjurtaættin . . . .160 Kaktúsættin . . . .160 íákýlublómættin
. . . .161 Harðblaðsættin .... 161

Yarablóm.....162

Blöðrurótarættin . . . .162 Grímublóm .... 162 Kartöpluættin .... 163
Lyngættin . . . .163

Maríuvandarættin . . .164 Krappættin . . . .164 Körfublóm . . . .165
Götubráarættin . . . .167

Súruættin.....167

Netluættin.....168

Fíkjuættin.....168

Hreisturblómtré .... 169

2. Einfrœblaðaðar jurtir . . .171

Liljuættin.....171

Brönugrasaættin . , . .171

Pálmaættin.....172

Grasættin.....173

Hálfgrasaættin . . , .175 Sefættin . . . , .176

3. Nakinfrœvaðar jurtir . . .176

Barrtré.....176

B. Blómlausar jurtir .... 177

1. Blaðsporajurtir . . . .177 Breknur eða burknar . . . 177
Eltingarættin.....178IX

Bls.

Jafnaættin.....179

Mosar . • ... 179

Hálfmosar.....180

2. Laufsporajurtir .... 180

J>arar......180

Sveppir.....181

Skófir......183

»

Steina- og jarðfræéi.

I. Steinar einstakir .... 185

Ytri mynd, ejni og eðli steina . .185 Skipting steina.....195

1. Sölt.....196

2. Steinar.....198

a. Almennir steinar . 198

b. Mábnsteinar . . 200

c. Gimsteinar . . 200

d. Hálf-gimsteinar . .201

3. Málmbræður . . . .204

4. Hreinir málmar . . . 206

5. Eldfim efni . . . .210

II. Bergtegundir . . • . . 212

1. Einfaldar bergtegundir . 213

2. Samsettar bergtegundir . 214

III. Útlit, myndunogbreytingjarðarinnar218

Vatnið.....224

Eldfjöllin.....231

. Eldgígir.....233

Hraun.....233

Brennisteinsnámar . . .236

Hverar og laugar . . . 236

Ölkeldur.....236

Nöfn og tölur nokkurra mynda . 237X

Preiitvilliir og- rltvilliir.

Bls. 15. línu 11. að ofan: Hvíslast fyrir Kvíslast.

— 17. — 8. — ofan: brejtt f. breitt.

— 26. — 2. — of'an: skj-njanina f. skynsemina.

— 29. — 14. — neðan: hverri f. hvorri.

— 38. — 2. — neðan: skyldust f. skildust.

— 39. — 15. — ofan: Austur-Európu f. Suður-

Európu.

— 41. — 4. — ofan: skildar f. skyldar.

— 62. — 10. — ofan: vanntar f. vantar.

<— 71. — 5. — neðan : (Múll raúldýr, múlasni) f.

Múll (múldýr, múlasni).

— 75. — 6. og 7. að neðan: falli burtu setningin:

Tennurnar eru notaðar sem fílabein.

— 88. — 9. að ofan: Stútsfuglarnir f.

Strútsfuglarnir.

— 116. — 5. — neðan: líkma f. líkama.

— 189. — 1. — neðan: Litur er ávallt o. s. frv.

fyrir Litur sumra steina er ávalt o. s. frv.

— 193. 10. og 11. að neðan; pyngdarhluti fyrir

pyngdarhlutar —« 196. — 4. að neðan: bart f. burt.

Villur þessar er áríðandi aö leiðrétta ður en bókin er
notuð.IflNGANGOR.

Allir blutar heimsins, lifandi og dauðir. sem eigi *9r\i af mönnum
gjörðir kallast náttúra. En náttúr-an skiptist í tvennt, lifandi og
dauða náttúru. Hin lifandi náttúra er öll láðs og lagar dýr, og
allskonar stórar og smáar jurtir, er vaxa í vötnum og sjó, og á purru
landi. Hin dauða náttúra er alls konar steinar og allt, sem til þeirra
lieyrir. 011 dýr til samans mynda dýrarí ki ð ; allar jurtir gr ó ð r
a-ríkið og allir steinar steinaríkið.

Dýrin fæðast, auka kyn sitt og deyja. J>au hafa flest taugakerfi og
tilfinningu, sjálfráða hreyfingu og geta skynjað þá hluti, sem í
kringum þau eru. J>ó er skynjan sumradýra mjög ófullkomin og lítt
þekkj-anleg. Maðurinn telzt undir dýraríkið.

Jurtir lifa að pTÍ leyti líkt dýrunum, að pær uærast, auka kyn sitt og
deyja að enduðu lífstarfi.4

En pær hafa ekki skyiijan, og flestar enga hreyfingu né tilíinningu.

Steinarnir eru að öllu ólíkir dýrum og jurtum. J>eir eru líliausir og
hvorki fæðast því né deyja; nær-ast ekki, auka ekki kyn sitt, og hafa
alls enga sjálf-ráða hreyfingu, tilfinningu né skynjan.fflaunfræði.

I. Bygging maiins og eðli.

y f irllt.

Eptir allri likamsbyggingu að dæma, er maðurinn dýr. Væri pað alveg
rétt, að telja hann með spendýr-unura í hryggdýra deildinni. En sökum
yfirburða hans yfir önnur dýr, er hsinn vanalega talinn sérstak-ur í
dýrafræðum, ogbygging annarra dýra miðuð við líkama hans.

|>að, sem einkum aðgreinir manninn að ytra út-liti frá peim dýrum, sem
honum standa n&st og full-komnust eru, er pað, að hann gengur alveer
uppréttur á tveimur fótum, og hefir tvær höndur, með mjög lið-ugum
pumalfingrum. Likami mannsins er oít allur liðlega vaxinn, og sjálfum
sér samsvarandi, hvar sem á hann er litið. En að andlegu atgjörfi er
hann peim enn ólíkari, pví mál og skynsemi er honum einum gefin. Skilur
pað hvorttveggja hann svo mjög frá dýr-unum, að liann verður peim í
mörgu alls ólíkur.

Skynsemin hefir smátt og smátt kennt manninum að pekkja sitt eigið eðli
og ákvörðun, pað aíi og at-6

gjörfi, sem honum er gefið, og krapta náttúrunnar kringum hann. Með
öllu pessu hefir hann hafið sig svo hátt yfir dýrin að furðu gegnir.
Hann hefir lært> að gjöra sér ótal þarflega h'.uti svo sem skip, vagna
og vélar, hentugan klæðnað, hús og borgir. þannig hefir hann, með
hugviti og íþrótt, gjört sig hæfan til pess að búa víðast hvar á
hnettinum. En aptur á -móti eru dýrin bundin við sérstaka staði og
loptslag eptir eðli sínu og byggingu. J>au geta ekki eins og maðurinn
varið sig fyrir eyðandi öflum náttúrunnar, pví þau vantar skynsemi og
hyggjuvit, og verða pví að lúta sínu eigin eðli og kröptum peim, sem í
kring-um pau eru.

J>að er skynsemi mannsins og máli að pakka, að pjóðfélög og ríki hafa
myndazt í heiminum; par vinn-ur hver inaður sinn starfa í sinni stöðu,
en allir mynda eina heild frá hinum lægsta til hins æðsta i ríkinu, og
lúta peirri stjórn, er pjóðirnar í heild sinni, eða einstakir menn,
hafa sett eða látið setja. Eyrir sam-búð og samvinnu manoanna lifnar og
glæðist allskon-ar menntun og menning peirra; og margir sameinaðir
kraptar vinna pað hæglega, sem enginn einstakur er fær um að afreka.

B e i n i 11.

B e i n i n mynda beinagrindina; en hún heldur líkamanum uppi og má pví
vel heita máttar-stoð hans. Beinagrindinni er skipt í prjá hluta, h ö f
u ð, b o 1 og ú 11 i m i.

Beinin hafa ýmsa lögun eptir ætlunarverki sinu. Sum eru löng og mjó,
svo sem rif og leggir. Legg-7

írnir eru holir innan og fylltir merg. |>eir eru mjóstir um miðjuna,
gildari til endanna og gljúpari að byggingu. Sum bein eru stutt og
pykk, svo sem úlf-liðsbeinin, og nokkur flöt eða punn og íkvolft. a. m.

r

herðarblöð og hauskúpubein. A mörgum beinum eru kambar eða gaddar, svo
sem herðarblöðum og hryggj-arliðum. Yið pá eru festir vöðvar, sem mikið
reynir á.

Liðamót eru pað kölluð, par sem tvö bein mæt-, ast, sem eru breyfanleg
hvort á öðru. Fletir beinanna, er saman nuddast, eru ávallt klædclir
brjóski, og verð-ur pað aldrei að beini. Við hver liðamót eru
svo-nefndir liðapokar; gefa peir frá sér vökva (liðavatn), er heldur
liðaflötunum hálum ; en brjóskið ver beinið meiðslum. 011 liðamót eru
bundin saman með geysi sterkum böndum (sinum). Eru pau gróin við beinið
báðum megin liðamótanna. Utan um beinin er punn himna (beinhimnan) ;
skaddist hún; er beininu hætta búin. Lík beinhimnunni er himna sú, er
klæðir utan brjóskið.

H ö f u ð i ð skiptist íhauskúpu ogandlit^ Hauskúpuna mynda margar
punnar íhvolfar beinplöt-ur með tenntum röðum; ganga tennurnar hver í
aðra. par sem plöturnar mætast, og er par kallaður beinsaumur. Helztu
bein í hauskúpunni eru: e n n i s-b e i n, tvö gagnaugnabein, tvö
hvirfilbein og hnakkabein; inn i kúpunni er sáldbeinið

r

og að neðan fleigbeinið. A hnakkabeininu er stórt gat; niður í gegnum
pað gengur mænan frá lieilanum. Á pví eru og tveir beinhnútar, er ganga
ofan í holur eða dældir á efsta lið hryggjarins (bana-kringlunni) ; á
peim breyfist höfuðið aptur og fram.8

Upp úr næsta lið fyrir neðan genírur sívalur tappi inn í holu á
banakringlunni; á homim snýst höfuðið til beggja hliða. Gagnangnabeinin
liggja innan og utan að augunum, en aptari hluti peirra er undir
eyrunum.

Heltzu bein i andlitinu eru : k j á 1 k a r n i r. efra-skoltsbeinin,
kinnbeinin og nefbein-in. Kinnbeinin eru samvaxin nefbeininu. og úr
hverju þeirra gengur bogin álma upp í ennisbeinið utan við augun.
Kjálkarnir eru festir við gagnaugnabeinin með sterkum böndum, eru þeir
hin einu bein í andlit-inu, sem hafa liðamót og eru hreyfanleg.
Málbeinið er í tungurótunum ; vöðvar á pví hjálpa til þess, að hreyfa
tunguna. Er pað hið eina bein í líkama mannsins , sem ekki er beinlínis
bundið við önnur bein.

Tennurnar standa í holum í efraskoltsbeinunum og kjálkunum. Eru þær 32
að tölu í fullproskuðum manni. Framtennurnar eru 8, fjórar að ofan og
fjórar að n^ðan. |>ær eru hvassar og meitilmynd-aðar. Kæstar peim eru
augnatennurnar (hoi'n-tennur, vigtennur), fjórar alls. J>ær eru sívalar
og opt nokkuð hærri en hinar. Aptast eru jaxlarnir, tuttugu að tölu,
tíu að ofan og tíu að neðan. þeir eru pykkir og sterkir og ósléttir
ofan, og einmitt gjörð-ir til pess, að mylja sundur fæðuna. þessi
bygging tannanna gjörir manninn hæfan til pess, að neyta bæði dýra- og
plöntufæðu.

Tennurnai' eru hin hörðustu bein í likama manns-in^. TTtan á peim er
glerhúð (tannglerungur), sem ver pær fyrir áhrifum loptsins; skemmist
glerhúðin, veikjast tennurnar. og mt-nn fá tannpínu. Inn í tenn-9

urnar, eins og öll bein líkamans. liggja taugar og æð-ar, er færa þeim
næringu.

Bolurinn skiptist í fjóra bluta, háls, brjóstbol, kviðarhol og
grindarhol. Hryggurinn myndarall-an bolinn að aptan I honum eru 24
liðir alls, og þar að auki spjaldbeinið og neðst r ó f u b e i n i ð.
Aptur úr hverjum lið ganga beingaddar, sem vöðvar og taugar eru festar
við. Mænan liggur eptir hryggn-um endilöngum.

I hálsinum eru 7 h ryggj arliðir (hálsliðir); efst er banakrinslan. sem
áður er getið. Næstir hálsliðun-um eru brj ó stli ði rn i r 12 að tölu.
Yið pá eru rifin fest að aptan. |>au eru 24 alls, tólf hvorum meg-in.
Rifin eru löng og mjó og nokkuð íbogin bein. Að aptan eru pau fest við
beingadda, ergangatil lilið-ar út úr brjóstliðunum, og hafa par
einskonar liðamót. Sjö efri rifin hvorum megin liggja beinlínis fram að
bringubeininu, og eru t»'ngd við pað með brjóskteinum (bringuteinar-).
Mynda pau brjóstholið að utan. Neðri rifin eru tengcl við hin efri með
brjóski, nema þau neðstu, sem einun,2Ís eru föst við bein að aptan.
Yegna pess að rifin hafa liðamót að aptan, og brjósk er á milli peirra
og bringubeinsins að framan, þá get-ur brjóstholið dregist sundur oar
saman við andardrátt-inn. Yæri pað ekki, gætum vér ekki andað. J>egar
brjóskteinar peir, sem tengja saman neðri rifin, verða nokkuð
beinkenndir, pá er kallað, að menn hafibein-serk. Bein pau er mynda
kviðarholið eru: fimm rif hvorum megin og fimm hryggjarliðir
(lendaliðir) að aptan. Að öðru leyti myndast pað af tómum vöðvum.
Apt-an að grindarholinu liggur spjaldbeinið, en mjaðma-10

beinin að utan og framan. Hvert mjaðmarbein er samvaxið úr premur
beinum, mjaðmarspaða, set-beini og lífbeini. Mjaðmarspaðinn er
stærstur, hann er breiður og flatur og dálítið íhvolfur að innan.

Utlimirnir eru áfastir við bolinn; skiptast peir í efri- og neðri
útlimi.

í efri útlimunum (handleggjunum) eru herðarblöðin efst. Liggja pau
ofarlega yfir rifjunum að aptan. J>au eru íiöt og punn, með breið-um
beinkambi að ofan, sem vöðvar eru íestir við. Sá endinn, er upp veit,
er töluvert pykkri, og í hann er skál, sem upphandleggsbeinið leikur í
(axlarliður); við hann er annar endi viðbeinsins festur, en hinn við
bringubeinið. Herðarblöð og viðbein mynda axlirnar. I hverjum
upphandlegg er einungis eitt bein, er nær frá herðarblaði að alnboga I
framhandleggn-u m eru tvö bein (alnbogabein og geislabein); liggja pau
bæði samhliða með nokkru millibili um miðjuna, en koma saman við
endana. Handarbeinin eru 27 að tölu; pað eru átta úlfliðsbein, stutt og
horn-ótt, er sitja í tveimur röðum; f i m m miðhandar-* b e i n, löng
og mjó, og f j ó r t á n f i n g r a b e i n, (köglar, kjúkur). Eru pau
aðeins tvö i pumalfingri, en prjú í hverjum hinna.

N e ð r i ú 11 i m i r n i r eru líkir að beinabygg-ingu efri
útlimunum. Mjaðmarbeinin svara til herðar-blaðanna. Næst fyrir neðan
pau er lærleggurinn. Efsti hluti hans er hnúðmyndaður , og heitir a u g
a-k a r 1; leikur hann í djúpri skál í mjaðmarbeininu. Fótleggirnir eru
tveir eins og framhandleggsbeinin. Heitir hið fremra sköflungur; en hið
eptra d á 1 k-11

b e i n. Að ofan mynda þau bnjáliðinn ásamt lær-leggnum. Framan á
liðnum er dálítil beinplata, sem er nefnd h n é s k e 1. Er hún tengd
við hnéliðinn með brjóski, og ver hann fyrir meiðslum. F ó t b e i n i
n eru mjög lík að lögun og jöfn að tölu eins og hand-arbeinin , nema í
fótrótinni eru að eins sjö bein, en átta í úlíliðnum, sem áður er
1sagt. Hælbeinið er stærst og sterkast , og er raunar tvö bein
samgróin.

Aðalefni beinanna er k a l k og b r j ó s k. Kalk-ið gefur peíin festu
og hörku, en brjóskið gjörir pau seig og sveigjanle^. I beinum barnanna
er mikið brjósk, en minna kalk að tiltölu, eru þau því lin og bogna
hæglega. Af peirri ástæðu er varúð-arvert, að láta mjög ung börn reyna
að standa eða ganga meðan beinið er óharnað. Með aldrinum eykst kalkið
í beinunum , og gjörir þau harðari, en jafn-framt stökkvari. Er pví
gömlum mönnum hættara við beinbroti en ungum, og grær beinið pví seinna
saman sem pað er ríkara af kalki.

011 bein í fóstri dýra og manna eru fyrst tómt brjósk, en kalkið kemur
í pau smátt og smátt úr fæðunni, og gjörir þau- að fullkomnu beini. J>ó
verð-ur barkinn, fremri hluti nefsins og fleiri brjóskhlut-ar aldrei að
beini, hversu gamlir sem menn verða.

Kalkið í beinunum er blandað ýmsum efnum, einkum kolsýru og fosfórsýru,
ogí því er þess utan lítið eitt af k í s i 1 og fleiri efnum. Kalkið er
úr steinankinu og getur ekki brunnið við vanaleg-an hita, en uppleysist
í sýru. Bijóskið er úr dýra-ríkinu og brennur hæglega, en leysist ekki
sundur í sýru. Ef vér tökum eitthvert bein og brennum í eld.i.12

þá hverfur brjóskið burtu, og beinið molnar hæglega sundur milli
finsranna. Ef vér þar á móti látum bein í einhverja sýru, pá leysist
kalkið burtu, en brjóskið er einungis eptir. Verður beinið pá svo lint,
að pað má bæði vefja pað saman og hnýta. |>annig eru bein úr dýrum
stundum súrsuð og höfð til manneldis (strjúg-ur). Við báðar
tilraunirnar heldur beinið fullkomlega lögun sinni, pví svo nátengd eru
brjósk- og steinefnin 1 beininu.

V Öft va r 111 p.

Vöðvarnir klæða beinagrindina bæði að utan og innan, og eru optast
festir við beinin. peir eru ým-islega lagaðir eptir ætlunarverki sínu,
eins og beinin^ Sumir eru langir og mjóir, eða stuttir og breiðir,
aðr-ir eru flatir og punnir eða hringbognir o. s. frv. Allir röðvar eru
myndaðir úr mörgum mjóum práðum, er liggja samhliða eptir endilöngum
vöbvunum. |>eir geta bæði dregist sundur og saman. og pó hver einstakur
práður hafi ekki mikinn krapt, pá eru samt margir vöðvar ákaflega
sterkir, pegar kraptur allra vöðva-práðanna sameinast í eitt. Vöðvarnir
eru vanalega gildastir og linastir um miðjuna. Á mörgum vöðvum dragast
allir præðirnir saman til endanna í sterkt og hvítleitt band, er
kallast s i n. Sinarnar eru festar við beinin.

Hreyfing likamans orsakast af samdrætti og útpenslu vöðvanna. 011
hreyfing vor er pví undir pví komin. að peir sé í góðu lagi. Hver vöðvi
hefir sitt ætlunarverk, og stjórnar einhverri sérstakri hreyfingu. En
vegna pess að líkaminn hefir svo ýmiss konar hrey'f-13

ingar. pá geturn vér hæglega skilið, að vöðvarnir sé mjög margir og
fjölbreyttir. |>egar vér t. a. m. krepp-um handleggiun, pá eru það
sérstakir vöðvar, er valda þeirri hreyfingu, aptur eru aðrir, sem rétta
hann, og hinir priðju, er snúa honuin til og frá o. s. frv.

Yér kullum, að suinir vöðvar hati sjálfráða hreyfingu, en aðrir
ósjálfráða, því vér höfum vald yfir hreyfingu sumra vöðva, en sumra
ekki. Yér getum t. a. m. krept og rétt útlimi vora eptir eigin vild, og
er það pví sjálfráð hreyíing. En pó vér viljum stöðva pá vöðva, er
hreyfa hjartað, pá er oss pað ómögulegt; er pað pvi ósjálfráð hreyfing.

Eptir pvi; sem vér reynum optar á einhvern vöðva, pvi stærri og
sterkari verður hann. peir menn, sem hafa erfitt liandverk, hafa optast
stærri handvöðva og sterkari handleggi en peir, sem ekkért vinna.
Göngu-menn hafa gildari og styrkari fætur en peir, er sífeld-lega sitja
um kyrt o. s. frv. Af sömu orsökum er pað, að allir menn, sem ekki eru
örfhentir, hafa preku-ari vöðva og gildari fingur á hægri hönd en
viustri; en aptur á móti er vinstri höndin vanalega stærri á

r

peim, sem örfhentir eru. Areynsian er pannig citt af aðalskilyrðum
fyrir pví, að likaminn nái fullum proska, bæði að stærð og styrkleika.
En pess verður pó að gæta, að ofmikið erfiði.getur veikt eður eyðliagt
vöðva-kraptinn.

Milli vöðvanna i likamanum eru dældir og lautir? sem eru fylltar með
fitu, er gjöra yfirborðið sléttara# |>egar menn leggja af eður eldast
pá eyðist pessi fita burtu og likaminn verður ósléttur og hrukkóttur.14

Tausastof nar og taugar.

Taugastofna kalla menn h e i 1 a n n, m æ n u n a og h n ú t a k e r f
i ð. Ut frá pessum þremur tauga-stofnum ganga allar h r e y f i n g a r
- og t i 1 f i n n-ingartaugar líkamans.

H e i 1 i n n fyllir út höfuðkúpuna. Skiptist hann í stóra heilann, sem
er í efrihluta og framhluta kúpunnar, eg 1 i 11 a h e i 1 a n n , er
liggur innan á hnakkabeininu undir apturhluta stóra heilans. Eptir
báðum pessum heilahlutum gengur djúpur skurður fram og aptur, og
skiptir peim í hægri og vinstri helminga. Utan um allan heilann eru
prjár himnur; hin innsta er punn og smágjör, sú yzta pykk og
skion-kennd. Yzta lag stóra heilans er grátt að lit, og liggur í
vindingum, |>nr .er bústaður skilnings og Lugsana. Mestir eru pessir
gráu vindingar í heila mannsins, en pví lengra sem kemur ofan í
dýraríkið, pví minni vei'ða peir, og hverfa loks alveg. Innri hluti
stóra heilans er hvítur og péttari en hið gráa efni. Ut frá pessum
hvíta kjarna ganga margar taugar til ýmsra hluta líkamans. Litli
heilinn er mikið minni; sýnist hann samsettur úr mörgum sraáum blöðum,
er liggja hvert á öðru. Hann stjórnar andardrættinum.

Heilinn er vanalega um p r j ú p u n d í fullorðn* um karlmanni, en
léttari í kvennmönnum. En hann er mjög breytilegur að stærð og pyngd
eptir proska-stigi mannsins. pyngstur er hann í Norðurálfu-mönn-um á
30.—40. aldurs ári, en úr pví fer hann smá-minnkandi.

M æ n a n gengur frá hinu hvíta efni stóra heil-ans niður í gegnum
hnakkabeinið og ofan hrygginn15

eiidilangan, sem fyr var getið. Efni liennar er líkt og heilans, en
gi\áa efnið er innar, hið hvíta utar. Utail tim mænuna eru prjár himnur
eins og heilann, en sá er munurinn, að skinnkennda himnan er innst og
sú smágjörva yzt. Ut frá roænunni, gegnr.m göt á hryggj-arliðunum,
gengur fjöldi lireyfinga- og tilfinningatauga.

H n ú t a k e r f i ð eru taugapræðir, og smfi hnút* ar úr gráu
taugaefni. f>eir liggja mest í holinu, og ráða hinum ósjálfráðu
hreyfingum innýfianna.

T a u g a r n a r, sem liggja út frá pessum premur taugastofnum eru
hvitleitar að lit. Ilvíslast pær út um allan líkamann í óteljandi
mörgum og smáum greinum. |>ær eru tvennskonar, tilfinningartaugar og
hreyfingartaugar. Yztu endar tilfinningartauganna enda í hörundinu, en
pó eru peir fleiri á einum stað en öðrum, og er pví tilfinningin
misjafnlega næm í ýmsum líkams hlutum. Tilfinningataugarnar bera öll
ytri áhrif til heilans,, en hreyfingartaugarnar koma til leiðar öllum
hreyfingum líkamans smáum og stórum, og hlýða boði heilans. Allar
hreyfingataugar, er bein. ' línis ganga út frá heilanum framleiða
sjálfráða hreyf-ingu, en hinar ósjálfráða.

I n 11 ý f 11 ít.

Innýfli eru öll pau líffæri kölluð, sem liggja í holinu. Eru pau mjög
ólík hvert öðru að byggingu, og ætlunarverk peirra ýmisslegt. |> i n d
i n hefir mikla pýðingu fyrir andardráttinn. Skiptir hún holinu um
pvert, og er brjóstholið fyrir ofan, en kviðarholið fyrir Ueðan hana. í
brjóstholinu eru 1 u n g u n og h j a r t-a ð, aðallíffæri andardráttar
og blóðrásar. I kviðar- 16

holinu og .efri hluta grindarholsins er raaginn, p a r m a r n i r , 1
i f r i n og n ý r u n. Maginn og parmaruir vinna mest að meltingunni;
en lifrin hefir mjug mikla pýðingu bæði fyrir blóðrás og meltingu.
Nýrun hreinsa blóðið og mynda pvagið. Neðst í grindarholinu er p v a g
b 1 a ð r a n og e n d a g ö r n-in Enn eru mjög mörg inmfli ótalin. er
standa í sambandi við pau, sem pegar eru nefnd. Verður peirra sumra
síðar getið.

Blódrásin.

Blóðið færir likamanum öll pau efni, sem hann parf sér til vaxtar og
viihalds. ]?að er pvi eitt hið helzta lifskilyrði mannsins, að
blóðrásin sé i góðu lagi; sé hún óregluleg, eða ef blóðið vantar hin
réttu efm, pá veikist líkaminn. Hætti blóðið hreyfingu sinni, er
maðurinn dauður á sömu stundu.

Æðarnar eru pípur, er kvíslast út um allan lík-amann i óteljandi smáum
og stórum greinum; eptir peim rennur blóðið si og æ á meðau vér lifum.
Æð-arnar eru tvennskonar, slagæðar og b 1 ó ð æ ð a r en yztu endar
peirra heita h á r æ ð a r; eru pær svo smágjörvar, að pær sjást ekki
með berum augum.

Ætlunarverk slagæða og blóðæða er næsta ólíkt. Slagæðarnar flytja
blóðíð frá hjartanu út i líkamann, og er blóð peirra ljósrautt, puunt
og hreint, og hefir í sér öll pau næringarefni, sem vér fengum i
fæðuuni, er vér neyttum. Blóðæðarnar tiytja blóðið frá öllum pörtum
líkamans til hjartans. Blóð peirra er dökk-rauðara, pykkra og fátækara
af næraudi efuum en slagæðablóðið. Elytur pað með sér ýms óhrein efni17

§

sera líkaminn getur ekki notað, eða pegar hafa aflok-ið ætlunarverki
sínu. |>essi ónýtu efni skiljast úr blóðinu í lungunum, og hverfa síðau
út úr líkamanum með andardrættinura, sem síðar raun sagt verða.

Hjartað, aðallíffæri blóðrásarinnar, er holt innan, og lítur út líkt og
einn 'vöðvi, en er raunar rayndað úr raörgura smáum vöðvum. f>að er
mjög breytt í annan endann, en strýtumyndað í hinn, og snýr mjórri
endinn niður til vinstri hliðar. Utan um hjartað er fitupoki
(gollurshúsið). Eptir hjartanu endi-löngu liggur vöðvaveggur, er
skiptir því í hægri og • vinstri helminga. Hvor þessarra helrainga
skiptist aptur í fram og apturhólf, en milli peirra eru pó op, er
blóðið rennur í gegnura ; en hólíin hægra raegin standa ekki í neinu
sainbandi við hólfin vinstra megin ; pví veggur sá, er skiptir hjartanu
að endilöngu, er al-veg heill.

Blóðið hefir tvær liringferðir í líkamanura, stærri og m i n n i h r i
n g f e r ð. Stærri hringferðin er pannig, að blóðið spýtist út úr
vinstra apturhólfi. hjart-ans í geysi stóra slagæð, er pegar skiptist i
ótal smærri greinar. Verða pær æ pví fleiri og smærri sem lengra
dregur, og mynda loks háræðarnar, sem má telja yztu enda slagæðanna.
Slagæðarnar eru fjaður-magnaðar og sterkar, með siná lokspeldum að
innan, og varna pau blóðinu að komast til baka. I háræð-unum ganga
næringarefnin úr blóðinu, út til allra parta líkamans, jafnt hinna
innstu sem yztu hluta hans. Blóðið fer mjög hægt um háræðarnar, en er
þó á sífelídri hreyfingu. Upptök blóðæðanua í líkam-anum eru eintómar
háræðar, sem eru beinlinis áfram-

218

liald hiima yztu enda eða háræða slapæðannn. og verða engin takmúrk
íundin Jiar á milli. Blóðæðarnar eru mikið pynnri og krnptminni en
slagæðarnar. en lok eru í peim nð innan. er hindra blóðið nð renna til
baka. Smátt og smátt hverfa liinar mörgu ogsmáu greinar blóðæ. anna
saman, og verða ba*ði færri og stærri, unz pær mynda tvær stórar æðar,
er nefn-ast e f r i og n e ð r i h o 1 æ ð. Kemur önnur írá efri en hin
frá neðri hluta líkamans, og liggja báðar að bjartanu. Streymir blóðið
úr peim inn í hægra fram-hólf hjartans. og hefir pá lokið hinni stærri
hringferð sinni. en hin minni byrjnr. Blóðið steymir úr hægra
framhólfinu inn í apturhólfið og paðnn út í lungna-slagæðmnnr. Kvíslast
pær um öll lungun. og verða seinast art h'iræðum. J>ar skilur blóðið úr
ser hin ó-hollu ('fni (kolsýru), en tekur í sig nærandi efni úr loptinu
(súrefni). sem vér öndum að oss. Háræðar lungnanna dragast aptur snman
í stærri og stærri æð-ar, eins og háræðar slagæðanna. Hverfur loks
aptur allt blóðið úr lungunum inn í vinsta framhólf hjart-nns og pnðnn
inn í apturhólfið; er pá hin minni liringferð á enda. en stærri
hringferðin hefst á ný, sem pegar er lvst.

Aðaltilfrnngur stærri hringferðarinnar er sá. að færa líknmnnum nærandi
efni, en hinnar minni, að losa blóðið við pau efui, sem eru ónýt og
óholl fyrir likamann. en taka nptur súrefni eða lífslopt i staðinn.

J>að hefir verið ákveðið, að blóðið fari hringferð sina í líknmanum hér
um bil á 3 mínútum, og er pað ótrúlega mikill liraði. En kiaptur
hjartans er lika iuiðu mikill, er rekur blóðið út í slagæðarnar. Sam-19

dráttur og útpensla hjartans er það. sem vér köllum hjartslátt, og eru
allar lireyfingar hjartans alveg ó-sjálfráðar. Æðaslátturinn er og af
sömu rótum runn-inn, því þegar hjartað dregst saman, og blóðið spýtist
út í slagæðarnar í öldum, er hver rekur aðra, pá veldur pað þessari
hreyfingu eða slætti æðanna.

Portæðakerfið er nokkuð fráskilið pví æða-kerfi, sem nú hefir verið
lýst. Allt pað slagæðablóð, er streymir til innýflanna í
kviðarholinu,breytist í blóð-æðablóð, pegar pað hefir skilið við sig
bin nærandi efni. Safnast pað síðan saman í eina æð. sem p o r t-æð
heitir; liggur hún inn i lifrina, kvíslast um hana alla, og vei-ður
loks að háræðum. ^>ar skilur blóðid við sig óhrein efni, og úr peim
myndast gallið, sem hjálpar meltingunni. Háræðarnar ganga aptur smátt
og smátt saman, og myndast loks tvær stórar æðar (lifrar-blóðæðar), er
fiytja allt blóðið út úr apt-urrönd lifrarinnar inn í holæðina, rétt
fyrir neðaii pindina.

Aðalætlunarverk portæðakerfisins og lifrarinnar er, að fiytja blóðið
frá inn^flunum inn í holæðina, og hreinsa pað frá óhreinum efnum, er
breytast í gall, og berast inn í parmana. Lifriu er pannig bæði
verk-færi blóðrásar og meltingar.

itleltiiigin og nieltiiigapfæriíi

Svo seiu uú hefir verið getið, er blóðið viðhald líkamans, og bætir
bonum upp pau efni, sem evðastog hverfa burt úr honum. En eins og allt
annð iilýtur blóðið að minuka, pegar af pví er tekið, oq t'iur pví sí
og æ að fá ný efni í stað peirra, sen • :a út í

2*20

likamann eða berast burt úr honum. pessi efni fæf það úr fæðunni, er
smátt og smátt breytist í blóð, og er pví auðsætt, er vér vitum hvaða
pýðingu, að blóð--ið hefir fyrir líkamann, að fæðan, er vér neytum,
verð-ur að vera í góðu lagi. Sé fæðan óholl eður ofiít-il. pá leggjum
vér af, og líkaminn verður kraptlaus og veikur. Hið sama verður og, ef
meltingin er veikluð eður á einhvern hátt í ólagi.

J>að er fyrsta byrjun meltingarinnar, er vér tyggj-um sundur fæðuna,
Blandast hún pá munnvatninu, og hjálpar pað mjög til pess að leysa
efnin sundur og breyta peim. J>ví betur sem vér tyggjum fæðuna, pví
hægra veitir maganum og pörmunum að melta hana. Eptir að íæðan er
tuggin, rennum vér henni niður í gegnum k o k i ð og ofan í v é l i n d
i ð , er smátt og smátt pokar henni niður í magann. Yélindið er næst-um
sívul vöðvapípa. er liggur frá kokinu fyrir aptan barkann niður hálsinn
og brjóstholið og seinast gegn-um pindina par er neðri endi pess
sameinaður maganum. M a g i n n er pukamyndaður, og liggur í liálfhring
fyrir neðan pindina, en pó að mestu leyti út við vinstri síðuna. Mjórri
endi magans snýr til hægri hliðar, og út úr honum ganga smáparmarnir.
Melt-ingin í maganum fer fram á pann hátt, að maginn er á sífelldri
hreyfingu, pó vér verðum pess ekki varir, pví það er alveg ósjálfráð
hreyfing; en við pað hrærast efnin sundur og saman á ýmsan hátt. Maginn
geíur frá sér ýmsar sýrur, er hjálpa mjög til pess, að leysa sundur
efnin, og gjöra pau hætileg til jiess að ganga út í blóðið. |>egar
starfa magans er \okið, sem varir pví skemur sem fæðan er auðmeltarij21

])á gengur fæðan út í parraan a, og er hún pá orð-in að þykku mauki.
Efsti hluti parmanna er nefndur tólfpum lungaparmur; inn í hann kemur
bæði g'a 11 v ö k v i n n og magakirtilssafinn, er hafa ákaflega mikla
pýðingu fyrir meltinguna. J>armarnir fylla meginhluta kviðarholsins.
J>eir hafa iíka hreyfingu eins og maginn; leysa sundur fæðuna og breyta
henni sí og æ. Innan í pörmunum eru smá s o g n a b b a r, er sjúga i
sig næringarvökvann, og verður pvi fæðan alltaf pykkri og fátækari af
nær-ingarefnum, sem neðar dregur í parmana. Loksins hafa. nabbarnir
sogið upp allt pað er líkamanum get-ur orðið að notum, en einungis eru
eptir óhæfileg efni, og berast pau burtu niður í gegnum endaparminn. Er
pá meltingunni lokið.

Næringarvökvinn gengur ekki beinlínis úr maganum og ' pörmunum inn i
blóðið, heldur fyrst í hinar svo nefndu s o g æ ð a r, er kvíslast um
allan líkamann. Allar pessar æðagreinar mynda loks eina stóra sogæð
(brjóstganginn), er liggur upp hrygginn innanverðan, og sameinast siðan
allur næringarvökvinn blóðæðablóðinu, neðarlega á hálsinum
vinstramegiu.

L i f r i n iiggur undir pindinni við hægri síðuna. Hún er dökkrauð að
lit og nokkuð pétt i sér; en get-ur hæglega rifnað af snöggu átaki.
Neðan í lifrina gengur lifrarportið, er likist djúpum skurði, og inn í
pað liggur lifrarslagæðin og portæðin, sem áður er nefnd. Gallblaðran
er áföst við lifrina að neðan, h.ægramegin við lifrarportið, Úr
gallblöðrunni22

liggur pípa, er flytur gallvökvann inn í tólfpuml-ungaparminn. Starfa
lifrarinnar hnfir áður verið lýst, sem sé, að taka við blóðinu frá
innýfiunum, koma bví inn í aðalblóðrásina, hreinsa pað, og mynda síðan
gallið úr hinum óhreinu efnum.

Magakirtillinn liggur þvert yfir hrygginn aptan við magann. Ur honum
síast vökvi, er hverfur í einum stokk eða pípu inn í tólfpumlunga
parminn, rétt hjá gallpípunni.

Miltið er blóðríkur kirtill líkt og kaffibaun í lögun. Er pað fest við
vinstri enda magans, og áfast við annan enda magakirtilsins. Vita menn
ógjörla um ætlunarverk p^ss, en að líkindum hjálpar pað til pess að
mynda, blóðið.

l>vaiiid og þiagfærin.

það vatn, sem er ofaukið í likama vorum, og hon-um er ómögnlegt að nota
á nokkurn hátt, hlýtur að berast burtu. Verður pað á prjá vegu, með a n
d a r-drættinum, út um húðina og í pvaginu. Bæði með andardrættinum, og
ems í gegn um húðina, berst vatnið burtu sem gufa; en pvagið er að
mestu leyti beinlínis vatn.

J> v a g i ð myndast í n ý r u n u m ; liggja pau íyr-ir aptan parmana
sitt hvorum megin hryggjar. Nýrun eru tvö, og lik að lit og lifrin;
kringum pau er mikil fita, sem kölluð er nýrnamör. ísýrun taka við
vatni úr blóðiuu, sem óparft er, og ýmsum óhreinum efnum (pvagsvrum),
sem annars mundu skemma blóð-ið, og veikja likamann. 011 pessi efni
ganga gegnum nýrun , og verða par að pvagi, |>egar pvagið or23

myndað* rennur pað frá nýrunum ofan hinn svo nefniln pvagstokk og niður
í þvagblöðruna, neðst í grindarholinu. J>ar saínst pað smátt og smátt
sam-an, og fer síðan út af líkamanum um pvaerpípuna.

/tudaiiiii og aiidardráttarfæriii.

|>egar vér öndum að oss. sogast loptið inn í gpgn-um munninn eða nefið,
niður barkann og ofan í lung-un, og hverfur aptur út hina sömu leið,
pegar vér öndum frá oss.

B a r k i n n er byggður úr mörgum brjóskhring-um skeifumynduðum. Eru
peir tengdir hver við ann-an með himnum, og eins armar peirra að aptan;
par liggur vélindið jafnhliða barkanum. Efsti hluti bark-ans er nefndur
barka kýli eða Adamsepli. J>ar liggja raddböndin, og eru pau jafnhliða,
en rifur á milli, sem loptið fer um. Eptir lögun raddband-anna er
hljóðum manna varið. Hljóðið framleiðist af titringi, sem loptið gjörir
á raddböndin; sé pau strengd, verður hljóðið hærra, en pegar pau eru
slök. alveg eins og strengur á hljóðfæri, er gefur pví hærra hljóð, sem
hann er meira spenntur. Að ofan er . baikakýlið lokað með brjóskplötu,
er jafnan leggst apt-ur pegar vér rennum einhverju niður, og fer pví
fæðan aptur yfir barkalokið ofan i vélindið; en komist eitthvað undir
pað ofan í barkann pá svelgist oss á. Barkinn liggur niður að lungunum,
og skiptist par í tvær greinar; liggur önnur til hægra en hin til
vinstra lungans.

Lungun eru strýtumynduð; hvílir breiðari endi peirra á pindinni, er
skilur brjósthol og kviðarhol.24

Lungun skiptast í hægri og vinstri helming, og liggur hjartað milli
peirra Lungun eru gljúp að byggingu, en pó nokkuð fjaðurmögnuð. Ltan um
pau eru tvær himnur til hlífðar. Lungun eru að mestu lcyti byggð úr
fjölda mörgum blöðrum, er fyllast lopti við andar-dráttinn. Eins og
áður er getið, skiptist barkinn í tvennt, áður en hann gengur inn í
lungun; síðan grein-ast pessar tvær pípur í ótal margar loptrennur mjög
smágjörvar, og enda þær allar með dálítilli blöðru. Utan um pær
kvíslast háræðar lungnanna, sem blóðið rennur eptir.

J>egar vér öndum að oss, pá sogast loptið niður í lungun og fyllir
hverja loptrennu. En við pað stækka lungun mjög, brjóstbolið penst út.
og pindin bungar ofan i kviðarholið. J>egar vér öndum aptur frá oss> pá
dregst brjóstholið saman, pindin bungar aptur upp i brjóstholið, og
loptið hlýtur að fara sömu leið út úr lnngunum. sem pað kom inn í pau.
Fullproska mað-ur óveikur andar hér um bil 16 sinnnm á mínútu; pó er
pað nokkuð brej'tilegt. Börn anda mikið optar.

I vanalegu andrúmslopti er nálægt 'A hluti af lopttegund peirri, er
ne-fnist súrefni (lífslopt). Hefir pað svo mikla pýðingu, að án pess
gætu hvorki menn eða dýr lifað. þegar loptið fyllir loptblöðrur
lungn-anna, hefir pað áhrif á blóðið i háræðunum pannig, að gegnum
veggi peirra, sem eru mjög punnir. síast súrefnið úr loptinu
inníblóðið, og gefur pví hinn rauða lit og mikla hita, og gjörir pað
nærandi fyrir líkam-ann. Allt petta orsakast af efnabreytingum, er
súr-efnið gjörir í blóðinu. Aptur á móti síast úr blóðinu inn i
loptblöðrurnar lopttegund sú, er kallast kolsýra25

(kolefni og súrefni). Sú lopttegund er mikið pyngri en vanalegt
andrúmslopt, og ákaflega óholl. Verður pvi jafnan að gæta pess, par sem
menn búa, að opna iðulega glugga, svo nýir og ferskir loptstraumar
streymi inn, bæði til pess, að bæta upp pað súrefni er eyðist, og reka
burtu kolsýruna, er safnast fyrir i loptinu innan veggja. Sé pessa ekki
gætt, getur súrefnið orðið svo lítið og kolsýran svo mikil, að valdi
veikind-um eða jafnvel dauða.

Skyiijanin og skyiijanaríærin.

Skynjan köllum vér pað, að vér verðum varir við pað, sem í kringum oss
er. En pau líffæri, sem bera á-hrif hlutanna til meðvitundar vorrar,
eru nefnd skynj-anarfæri. |>au eru: hörundið, aðsetur
tilfinn-ingarinnar; tungan, verkfæri smekksins; n e f i ð. verkfæri
lyktarinnar; a u g u n. verkfæri sjónarinnar og e y r u n, verkfæri h e
y r n a r -innar.

Sérhvert pessarra líffæra er hvert öðru mjög ólíkt að útliti og
byggingu, og hafa öll sérstaka verkun og eiginlegleika. Með augunum
verðum vér varir við mynd og útlit hlutanna. það köllum vér að s j á.
Með eyrunura verðum vér varir við allskonar hljóð, bresti, dynki, tal,
söng, o. s. frv. en vér sjáum pað ekki. f>etta köllum vér að h e y r a.
|>annig er um öll skynjanarfærin, að pau bera hvert á sinn hátt áhrif
pess,' sem í kringum oss er, inn til meðvitundar vorrar.

011 æðri dýr hafa hin sömu skynjanarfæri og maðurinn, og sum peirra
jafnvel mikið næmri og full-komnari. En sá er munurinn, að dýrin verða
einung-26

is vör við hlutina, sjá þá, heyra o. s. frv., en vita ekki hvað pað er,
pví pau vanta skynjanina, sem að-grf'inir manninn mest frá dvrunum. Með
skynseminni getur maðurinn gjört sér ljösa hugmynd ura ástand og eðli
pess, er hann verður var við með skynjanar-færunum , og fundið af hvaða
ástæðum að hlutirnir eru pannig, en ekki öðruvísi. J>að geta dýrin
ekki.

1. H 'ór u n d i ð.

Hörundið (skinnið) pekur utan allan líkamann, og verndar hann fyrir
meiðslum og ýmsum ytri áhrifum. Lndar tilfinningartauganna dreifast um
allt höiundið •, og pví er pað kallað aðsetur tilfinningarinn. a r. Yér
verðum pess varir, ef' eitthvað snertir líkama vorn; pað köllum vér t i
1 f i n n i n g u. En mjög er tiltínningin misjafnlega næm i ýmsum
pörtura líkara-ans, raeiri t. a. m. í íingurgóraunura en á
handarbök-unuin; er sú orsökin, að í gómunura enda raarg-falt fleiri
tilfinningartaugar en i handarbökunura.

IJörundið er byggt úr tveimur lögura, yfirhúð utar, og leðurhúð innar.

Yfirhúðin er hornk»jnnd, og líkist smáu hreistri.

Ut i hana ná engar tiifinningartaugar; er hún pví

alveg tilfinningarlaus. Yér getum skorið hana sundur,

f

og nælt nál í gegnuiu hana, án nokkurs sársauka. A yfirbúinni eru ótal
sraá göt, sem svitinn kemur út ura (svitaholur), ug út í gegnum hana
ganga hárin. Neglur og hár eru einungis uraraynduð yfirhúð, og er pað
hvorttveggja tiifinningarlaust eius og hún. Innsta lag ytírhúðarinnar
er kallað s 1 í ra 1 a g, og er mjög punnt. í lag petta setjast opt ýms
litarefni, er gefa27

hörundinu sérstakan lit, svo sera f r e k n u r og t a 1-b r á. fannig
orsakast og hið dökka útlit svertingj-anna.

Leðurhúðin er mikið þykkri en yfirhúðin. Hún er hið eiginlega aðsetur
tiltinningarinnar, þvi í fcenni enda tilíinningartaugarnar í smá
nöbbum. sem eru mjög péttir, par sem tilfinningin er næm. Efyfirhúðin
er losuð oían af, pá er leðurhúðin svo viðkvæm, að vér polum naumast að
snerta hana, og vér finnum sáran sviða, er loptið snertir hana. I
leðurhúðinni eru, auk tiltinningartauganna, fitukirtlar, svitakirtl-ar,
hárpokar og ótal smáar æðar Ur fitukirtl-unum smitar tita, sem mýkir
hörundid. Gegnum svita-kirtlana ganga vatnsgufur úr blóðinu ineð ýmsum
ó-hreinum elnuin. jpegar útgufunin er mikil, verða pessar vatusgufur að
vatni, er sezt utan á hörundið; pað kölium vér svita. Hárpokarnir sitja
í ledurhúð-inni ; upp úr peim, og gegnuin ytirhúðina, spretta hárin.

Undir leðurhúðinni er titukenndur bandvefur. Eitan ver kuldauuiu að
komast inn í likamann, og eins hitanum, að hverfa út úr honum, pví hún
er mjög slæmur hitaleiðari. J>ar að auki fyllir bandvefurinu og titau
dældir pær, sem eru á imlii vuðvanna, og gjörir pað líkamanu sléttari
og fegurri útlits.

Húðin, sem klæðir inuri hluta líkairians, svo sem munn og nefhol, er
kölluð slímhúð. Hún er pynnri og veikari en hurundið, en að öðru leiti
likt byggð.

Hurundið sjálft er hér um bii litlau^t, en opt setjast litarefni í
slímlagið, sem áður er getið. Blóðið gefur pvi hinn rauða lit, og ber
jafnan mest á roð-28

anum þegar oss er heitt. þvi pá streymir blóðið til æð-anna, er liggja
út í hörundið og undir pví. Ef hör-undið mætir iðulegum núningi. verður
pað bæði þykkra og sterkara en ella. Af peim ástæðum er hörundið
sterkara í lófunum en á handarbökunum; sigg á íingrum og í lófum
orsakast og af hinu sama.

2. Tungan.

Tungan er verkfæri smekksins. Hún fyllir næst-um pví munnholið, pegar
vér höfum munninn algjör-lega aptur. Tungan er samsett úr mörgum
vöðvum, en lítur pó út eins og hún væri einn vöðvi. Að aptan er
tungurótin föst við málbeinið, en að neðan við munnholið milli
kjálkanna. Tungan er mjög liðug í öllnm hreyfingum. Munnvatnið heldur
henni votri; kemur pað úr munnvatnskirtlunum. er liggja fyrir neðan og
framan eyrun. Tungan er Öll með emáum nöbbum, sem bragðtaugarnar
liggjaútí; en pó finnum vér ekki bragð með allri tungunni; næmast er
pað efst á henni, á broddinum og röndunum í kring, en minnst eða ekkert
á henni miðri. Getum vér prófað, að svo er með pví. að láta eítthvað
beiskt á miðja tunguna; meðan pað ekki snertir hana á öðrum stöðum.
finnum vér ekkert bragð að pví. Tungan er mjög tilfinninganæm, og
hjálpar til pess, að hreyfa fæðuna í munninum. og koma henni niður í
kokið, pá vér rennum niður.

Tungan er ekki einasta verkfæri smekksins. heldur einnig málsins. Með
henni laga menn og framleiða hin ýmsu hljóð, er purfa til pess að mynda
mál. Yér finnum líka, að tungan hreyfibt meira eða minna við29

sérhvert orð, sem vér tölum. En pó vér hefðum ekki tungu, gætum vér að
vísu framleitt hljóð. en það yrði án allrar peirrar fjulbreytni, er
parf til þess að mynda skiljanlegt mál.

3. Nefið.

N e f b e i n i ð, ásamt n e f b r j ó s k i -n u, gefur nefinu mynd og
lugun ; brjóskið myndar neðri liluta pess en beinið hinn efri. Eptir
löguninni er nefið nefnt ýmsum nufnum, svo sem þúfunef, arnarnef.
suðulnef, klumbunef eður kunganef u. s. frv. Nasaholið skiptist í
tvennt að endilungu; að ufan af beini því, sem plógbein er kallað, en
að neðan af brjóski (misnesi), ug greinist pannig í hægri og vinstri
nös. Aptur úr nasaholinn liggja tveir gang-ar niður í kokið; pví getum
vér dregið andann með nefinu. Upp í nefinu eru 3 bunguvaxnar
beinskeljar í hverri nös. Eru pær allar klæddar slímliúð eins og allt
nefholið. _þeftaugarnar ern tvær, er ganga frá heilanum niður í nefið,
og kvislast í ótal greinum um slímhúðina; [)ó er aðset.ur lyktarinnar
ofarlega í nasaholiuu. þegar smá agnir frá hlutum peim, sem vér pefum
af; berast með loptinu upp i nasaholið, og snerta greinar peftauganna,
pá finuum vér lykt. Eu pó er mjög misjafnt hve næm hún er, og einn
finnur glögglega lykt af pví, sem annar finnar ekki. Sumir villumenn
hafa jafnvel svo næma lykt, að peir rekja spor eins og bundar, og finna
ef villudýr eru nálægt peim. Sé peffærin iðulega æfð, verða pau næmari,
en pó má ofbjóða peim; sézt pað Ijóslega á pví, að peir. sem taka tóbak
í nefið, eru uptast lyktardaufir.30

Kefið hefir niikil áhrif á mál vort og rödd; getum vér vel heyrt pað,
ef vér höldum fyrir nefið meðan vér syngjum eða tölum. Nefið hefir og
mikla pýðingu fyrir andardráttinn. pegar loptið sogast í gegnum pað,
hreinsast pað frá ýmsum efnum, svo sem ryki og hái'um, sem annars færu
niður i lungun; og opt get-um vér fundið með peffærunum, hvort pað er
hreint eður óhreint lopt, sem vér öndum að oss.

H n e í' r i n n verður af áhrifum ýmsra efna, sem berast með loptinu
upp í nefið, og verka á sérstakar taugar, sem liggja len?ra fram í
nefið en þeftaugarn-ar, og eiga ekkert skylt við pær.

4. Aug a 6.

A ugun ligírja í a u g n a t ó p t u n u m , sem eru mynaaðar af
ihvolfum beinum. Augun eru næstum hnöttótt. og klædd fitu að utan ,
nema sá hluti, er fram veit. Hreyfingarvöðvar augnanna liggja einnig
innan i augnatóptunum ; að aptan eru peir festir við beinin, en að
framan við aupun. Augað myndast að utan af premur himnum. Yzta himnan
er sterkust, hvitleit og ógegnsæ, og erkölluð skinnhimna, nema litill
hluti hennar framan á miðju auganu, sem heitir h o í' n h i m n a ; er
hún alveg gegnsæ sem gler. Hornhimnan er töluvert kúptari en augað
annarstað' ar; í gegnum hana steymir ljósið inn í augað. Annar partur
skinnhimnunnar, sem sézt að framan, er kallaður „hið hvíta í auganu".
Næst fyrir inn-an skinnhimnuna er æðahimnan eða kerhúðin. I henni eru
margar æðar og blóðker, er færa auganu næringu. Æðahimnan, sem er alveg
ógegusæ, er31

þunn að aptan, en pykknar pegar framar dregur, og gengur par í margar
fellingar. Loksins pynnist hún aptur, og mvndar f>á hina svo kulluðu
regnboga-himnu, með kringlóttu opi á miðjunni. Op petta er beinlínis
pað, sem ver í daglegu tali köllum augastein. Getur pað bæði stækkað og
minnkað eptir Ijósmagn-inu. sem á augað fellur. í hálfdimmu dregst opið
mjög i sundur, til pess, að geta sem bezt tekið á móti ljósgeislunum.
en minnkar aptur pegar Ijósið eykst. Getum vér hæglega séð að pessu er
pannig varið, ef vér aðgætum augun í öðrum. pegar birtunni hagar
pann-ig, að mikið ljós fellur á annað augað en litið á hitt; sézt pá
glöggur munur á stærð augasteinanna. Enu meira ber á pessu í augum
kattarins en mannsins, og einmitt vegna pess sjá kettir svo vel í
hálfdimmu.

I regnbogahimnunni eru ýms litarefni, eru pví auguu ýmist m ó r a u ð.
b 1 á eða g r á og menn kall-aðir eptir pvi m ó e y g ð i r , b 1 á e y
g ð i r , g r »• e y g ð i r o. s. frv.

Innsta himnan í aúganu er nethimnan, er klæðir innan æðaliimnuna, og er
mjög smágjör. Ilún er mynduð úr sjóntauginni, sem gengur frá heilanuin
í augað að aptan verðu, gegnum skinnhimnua, aeða-hinniuna og dreiiist
svo út eins og smágjört net. Hol pað, sem pessar prjár himnur mynda, er
fyllt kvoðu-kenndum vökva, sem kallast glervökvi. Fremst i honum, rétt
innan við opið á regnbogahimnunni, er lítill, fastur en pó gegnsær
líkami, er nefnist 1 j ó s -b r j ó t u r. Hann er krínglóttur en pó
töluvert kúpt-ur einkum öðrum megin, og snýr pannig, að flatari hliðin
veit fram. Milli regnbogahimnunnar og horns-32

liimnunnar er ofurlítið bil, vegna pess að hornhimnan er kúptari en
augað annarstaðar, eins og áður er get-ið, og er pað fyllt alveg tærum
vökvum, er nefnist vatnsvökvi.

Sjónin verður nú pannig, að ljósgeislarnir kastast frá hlutnum , sem
fyrir augað ber, fyrst í gegnum hornhimnuna, pá vatnsvökvann og inn um
opið á regnbogahimnunni, siðan gegnum ljósbrjótinn og gler-vökvann, og
framleiða mynd hlutarins á nethimnunni.

r

Ahrif ljóssins breytast síðan i taugatilfinningu, og ber-ast til
heilans gegnum sjóntaugina. Sjóntaugarnar eru tvær, er liggja sín til
hvors auga. Fyrir aptan aug-un liggja pær á vixl pannig, að sjóntaug
hægra aug-ans liggur til vinstri helmings heilans, en sjóntaug vinstra
augans til hins hægra.

Augnalokin ásamt hárunum eru augunum til hlífðar, og eins a u g a b 1*
ý r n a r. Undir augnalokun-um, að utanverðu i augnatóptinni, eru
kirtlar, sem gefa frá sér tárin (tárakirtlar). Tárin haía gang niður í
nefholið, en pegar menn gráta, komast pau ekki öll pá leið, og streyma
pví niður af augunum.

Auk pess, sem augun eru mjug áríðandi liffæri vegna sjónarinnar, pá eru
pau og að öðru leyti mjög mikils verð og aðdáanleg. Með peim geta menn
látið í jjósi allar tilfinningar sinar, gleði, reiði, velvild, hatur,
ást, fyrirlitningu o. s. frv.; í stuttu máli, augun geta sýnt ástand
sálarinnar, og eru pví réttnefndur spegill hennar. "~r* • í

5. Eyrað.

Eyranu má skij)ta í tvennt ytra oginnraeyra.33

Ytra eyrað eru brjóskvindingar, utan á höfðinu, mjög vel lagaðir til
pess að taka á móti og safna hljóðbylgj-unum að utan. Inn úr vindingum
pessum liggur hlust-in; er hún klædd hárum til pess að varna
óhreinind-um inn í eyrað. |>ar eru og kirtlar, sem gefa frá sér
eyrnamerginn. Fyrir innan ytra eyrað liggur hljóð-himnan skáhallt fyrir
hlustinni; skilur hún iunra eyrað frá hinu ytra. Innan við hljóðhimnuna
erhl j óð-h o 1 a n ; úr henni liggur lítil renna eður op niður í kokið
(Eiistackius-pípa). Um op þetta getur hljóðið borizt til eyrans, og er
pví betra, ef menn hlusta ná-kvæmlega eptir einhverju, að hafa munniun
opinn, pví pá berst hljóðið bæði i eyrað að utan og inn i munn-inn, upp
í gegnum hljóðopið, til hljóðholunnar. Flestir, sem illa heyra, hafa
pvi munninn opinn pegar peir hlusta. I hljóðholunni eru ýms smá bein,
sem eru hreyfanleg og i sambandi hvert við annað. Næst hljóðhimnunni er
bein pað, sem kallað er h a m a r , fyrir innan hann er steðinn og
innst istaðið. En aðalheyrnarfærið i innra eyranu er v ö 1 u n d a r -h
ú s i ð. I pví er að framan eins og nokkurs konar fordyri, og út úr pví
liggja prír bogamyndaðir gangar. Til hliðar út úr völundarhúsinu er
líffæri, sem kallað er kufungur vegna pess, að pað er líkt að lögun og
skeljar pær, sem svo eru kallaðar. Kufungurinn skiptist að innan i tvo
hluta af punnri hiinnu, sem gengur eptir honuni endilöngum. Himna pessi
skipt-ist í margar smáplötur, og á hverri plötu eru dálitlir hamrar
eins og S í lögun (CorWs Uffæri); peirstanda aptur i sambandi við
heyrnartaugarnar. Af pví kuf-ungurinn er víðastur fremst, eru plöturnar
par lengst-

334

ar. en verða því styttri sem innar dregur. Allt hið innra eyra er fyllt
tærum vökva, er kallast heyrnar-v a t n; í pví fljóta (i
völundarhúsinu) smáir kalkkristallar.

Heyrnin verður pannig, að pegar hljóðið, sem ekki er annað en hreyfing
eður öldugangur i loptinu. berst inn í eyrað, skellur pað á
hljóðhimnunni og hreyfir hana; hún hreyfir aptur hamarinn og steðjann,
og steðinn ístaðið. En istaðið er pannig útbúið, að ann-ar endi pess
nær inn 1 völundarhúss fordyrið, og við hreyfinguna gjörir pað öldugang
í heyrnarvatninu i völ-undarbúsinu. Hreyfing heyrnarvatnsins hefir
áhrif á mjög smágjörvar taugagreinar, sem liggja um allt
völ-undarbúsið, og flytja bljóðið til heilans. Fordyri vul-undarhússins
bjálpar munnura til að heyra hljóð, án pess pó, að með pví sé hægt að
greina hina einstuku tóna. Með völundarhússbogunum heyra raenn úr hvaða
átt hljóðið kemur; en til pess, að greina hina einstuku tóna, er
kufungurinn ætlaður ; hver haraar svarar til vissrar tónliæðar; lungu
pluturnar grípa hina lægritóna, sem peim samsvara, en hinar stuttu háu
tónana; en tónarnir geta aptur verið bneði veikir og sterkir eptir
þunga loptbylgjanna að utan. J>ví hver alda í heyrn-arvatninu, og hvert
högg, sena hamrarnir slá á plöt-urnar í kufungnura, er beinlínis bundið
við stærð og styrkleika hljóðbylgjanna, sera herast inn í eyrað.

011 hin æðri dýr hafa mjög lík hevrnarfæri os maðuriun, að pví
undanteknu, að pau liafa ekki öll kufunginn, en hinn er pað, sem
framleiðir fjölbreytni tónanna , og án liaos er óraögulegt, að
aðgreina, hljóðin fullkoralega.35

II. Skipting mannanna.

r

A allri jörðinni er sagt að sé um 1400 millíónir manna, pó er sú tala
óviss, því víða í Asíu og Afríku er mönnum enn þá mjög ókunnugt um
fólksfjölda.

Mönnum hefir verið skipt í ýmsa flokka eptir út-liti, líkamsskapnaði,
heimkynnum og máli, auk pess er tek.ið tillit til siða, menntunar og
trúarbragða.

Líkamseinkenni þjóðflokkanna eru helzt: 1 i t u r, háralag, höfuðlag og
andlitsfall. Yfirhúð líkamans er litlaus, en undir henni myndast meira
eða minna af ýmsum litarefnum, og er litblær húðarinnar kominn undir
þeim. Litblær þessi getur verið mjög mismunandi eptir eðli og
ásigkomulagi lit-arefnisins. í Európu eru flestir menn hvítir, í Asíu
gulleitir, í Afríku svartir, í Ameríku eirrauðir. Litur
regnbogahimnunnar í auganu, er og mjög mismunandi hjá ýmsum
pjóðflokkum. Háralagið er og mjög ýmis-legt, sumir pjóðflokkar hafa
hrokkið hár, aðrir slétt. Bygging hvers einstaks hárs getur og verið
mismunandi, hárin á Európumönnum eru sívöl, hjá svertingjum köntuð og
snúin. Hvað andlitsfall manna snertir, pá er tekið tillit til pess
hvernig hlutfallið er á milli efri hluta andlitsins og hins neðra
(andlitshorn). Hjá hin-um menntuðustu mannflokkum stendur ennið svo
mikið fram, að draga má pví nær beina línu af pví niður á munn og höku;
en hjá hinum óæðri pjóðflokkum t. d. svertingjum, standa kjálkar og
munnur svo mjög fram að útlitið verður dýrslegt. Eptir höfuðlaginu er
mönnum skipt niður í langhöfða (dolichoceplial) og stutthöfða
(brachycephal), pó eru margir milli-

r36

liðir par á milli. þessum flokkum er aptur skipt eptir pví hve mikið
kjálkarnir standa fram á við. Hjá sum-um villipjóðum, er pað almennur
siður, að laga höfuð ungbarna á ýmsan hátt, svo höfuðkúpan verður á
peim fullvöxnum t. d.: toppmynduð eða flöt.

M á 1 i n, sem pjóðirnar tala, eru opt mjög ólík og frábrugðin hvert
öðru; pó hafa menn nú á seinni tím-um fundið skyldleika margra mála,
sem áður voru á-litin óskyld og af ólíkum rótum runnin. Hafa menn með
samanburði málanna komizt að pví, að fjöldi peirra er runninn af einum
og sama stofni eða frum-máli, sem heíir kvíslazt út eins og greinar á
tré, og málin orðið æ pví ólíkari, sem pjóðirnar greindust meira hver
frá annari. Málin eru á mjög misjöfnu stigi. Framför málanna er
vanalega bundin við alla lifnaðarháttu pjóðanna; pví fjölbreyttari sem
lífsferill peirra er, og pví hærra sem pær komast í andlegri og
líkamlegri menntun, pvi auðugri hljóta málin að verða; pví með nýjum
hlutum og hugmyndum myndast ný orð.

J>að er mjög mismunandi hve málin eru sögð mörg ; pað mun vera nærri
sanni, að til sé um 800 sérstök mál, og má aptur skipta peim í 5000
mállýzkur. Ut-breiðsla málanna er mjög mismunandi, sum mál tala margir
tugir millíóna, önnur tala aðeins nokkrar pús-undir manna. Eptir
orðmyndum skipta menn málun-um í prjá aðalflokka: 1. Beygingarmál
(flexions-mál) gefa orðunum ýmsa pýðingu með pví, að beygja pau, og
hneigja vissar endingar á ýmsan hátt. Til peirra teljast flestöll
Európumál (t. d. íslenzka, enska, franska, pýzka o. s. frv.). 2. Margra
atkvæðamál37

(agglutíneruð-mdl) láta hugsanir manna í Ijósi með pvi að skeyta eitt
atkvæðið aptan við annað beyging-arlaust. |>au mál tala Mongólar,
Tyrkir, Finnar, Grænlendingar o. fl. Skyld peim eru Svertingja-máliu,
Astralíumál og Ameríkumál. 3. E i n s a t k v æ ð i s-mál
(monosyllábisk-mál); pau beygjast ekki, og hvert atkvæði stendur
einstakt sér; mismunandi pýðing kem-ur fram við pað hvar orðin standa í
setningunni, og hvernig áherzlan er á peim. Kinverjar tala
einsatkvæð-ismál, og eins ýmsar pjóðir á Austur-Indlandi. i Hima-laya
og Thibet. Mál Japansmanna og Kóreubúa standa rnitt á milli
einsatkvæðismála og margra at-kvæðamála.

Eptir hátturn og siðum pjóðanna skipta menn peim i 3 aðalflokka:

1. A k u r y r k j u p j ó ð i r, pær hafa fasta bústaði, eru bezt
siðaðar og margar mjög menntaðar. I pess-um flokki eru flestar
Európu-pjóðir og margar i öðrum álfum heimsins.

2. Hirðingjapjóðir, pær hafa enga fasta bú-staði, hafa mörg tamin dýr
einkum sauðfé, og fara úr einum stað í annan með hjarðir sinar. Fleiri
eru hirð-ingjapjóðir i Asíu en i öði'um heimsálfum; par, sem pær búa,
eru löndin strjálbyggð og eigi notuð sem mætti.

3. V e i ð i- og f i s k i m a n n a p j ó ð i r, pær eru sízt
menntaðar og margar peirra lítt siðaðar ; flestar peirra hafa enga
fasta bústaði, en reika fram og apt-ur, og leita sér að veiði. Af
pessum pjóðum er pví nær ekkert i Európu.

Margar pjóðir standa mitt á milli pessara flokka,38

sumar þjóðir fást t. d. nokkuð við jarðrækt, en lifa J)ó mest á veiðum
eða hjörðum; Islendingar standa mitt á milli hirðingjapjóða og
akuryrkjuþjóða, hafa fasta bústaði, lifa mest á sauðfé og rækta lítið
landið.

Flestir menn hafa einhverja trú, en mjög eru trú-arbrögðiu mismunandi á
jörðinni. Mönnunum er ept-ir trúarbrögðunum skipt niður í eingyðismenn
(mono peistar) og fjölgyðismenn (polyþeistar).

Eingyðismenn eru peir kallaðir, sem trúa á einn guð. J>ar til teljast:

1. Eristnir menn, peir búa um mestalla Eu«. rópu, mikinn hluta Ameriku
og nokkurn hluta Asíu,

r

Afriku og Astralíu. Kristnir menn skiptast aptur í ó-tal ílokka.
Helztir peirra eru rómversk-kapólskir, grisk-kapólskir og mótmælendur.
Rómversk-ka-p ó 1 s k i r eru lang flestir (yfir 200 milliónir). Æðsta
kirkjustjórn peirra er i hendi páfans í Hóniaborg. J>eir trúa pvi að
María mey, postular og helgir menn sé miðlarar milli guðs og manna;
gjöra af peiin likneskj-ur og myndir og tilbiðja. Eptir aauðann er pað
trú peirra, að sálir manna verði að vera i hreinsunareldi til að aímá
syndir sinar, áður pær geti orðið hólpnar. Prestar peirra mtíga eigi
kvænast. Munkaklaustur og nunnuklaustur hafa peir mörg.
Hómversk-kapólskir eru menn um mestan hluta Suður-Európu, á írlandi og
í Suður-Ameríku, póer fjöldi mannaaf peim íiokkii öðrum lönduni innan
um aðra kristna trúarflokka. Grisk-kapólsk trú er mjög lík hinni
rómversk-kapóisku, en kirkjustjórnin er önnur og alveg óháð
páfaveldinu. Kirkjur þessar skyldust að árið 1054 e. Kr.
Grísk-kapólskir eru Rússar, Grikkir og fjöldi manna í39

Tyrkjalöndum í Asíu. Til grísk-kaþólsku kirkjunnar teljast yfir 90
milliónir manna. Mótmælendur (protestantar) búa á Norðurlöndum , á
norðurhluta |>ýzkalands, á Bretlandi, miklum hluta Bandarikjanna og
viðar. f>eir eru 120 milliónir að tölu. Mótmæl-endur skiptast í ótal
smærri flokka, (hátt á annað hundrað), er hafa talsvert mismunandi
trúarskoðanir; fjölmennustu flokkarnir eru L ú t h e r s t r ú a r m e
n n, Kalvinistar og bi skupakir kjan enska.

2. Gydingar eru nærri 7 milliónir að tölu; peir eru dreifðir út um
allan heim , en pó eru flestir í Európu.

3. Múhamedstrii nær yfir vesturhluta Asíu, Norð-ur- og Austur-Afríku,
nokkurnhluta Indlands og Ind-landseyja, og lítið eitt af Austur-Európu
(Tyrkland). Múhamedstrúarnienn eru um 200 milliónir að tölu.
Trú-arbrögð pessi eru í fyrstu til orðin af samblandi krist-innar trúar
og gyðingatrúar við ýmsa forneskju i Ara-bíu. Múhameðstrúarmenn segja:
„guð er einn, og Múha-med er æzti spámaður hans"; hin helga bók peirra
heitir kóran, trúna kalla peir sjálfir íslam. |>eir hafa margkvæni og
trúa á óbreytileg forlög. íslam skiptist í tvo aðalflokka. Sunníta, par
til teljast Tyrkir, peir trúa eigi aðeins á helgi kóransins, heldur og
á viðbætir við hann, er heitir Sunna; peir fara pílagrímsferðir til
Mekka. Schítar heitir hinn flokk-urinn, par undir teljast Persar, peir
trúa aðeins á pað er í kóraninum stenclur; peir fara pílagríms-ferðir
til grafar Ali's, sem var tengdasonur Múha-metls.

á. Mormonatrú er hjá nokkrum mönnum í Norður-40

Ameríku í TJtah (um 100,000). Hún er sambland af kristinni trú,
gyðingatrú og Múhamedstrú með nokkr-um hégiljnm öðrum. Mormónar hafa
margkvæni.

Fjölgyðismenn trúa á marga guði, pó eru trúarbrögð peirra á mjög misháu
stigi. Brahma-trúar-menn og Budha-trúarmenn standa hátt yfir hinum
eiginlegu heiðingjum, bæði hvað trú snertir og siða-lærdóma.

1. Brahma-trúarmenn eru flestir Hindúar á Vest-ur-Indlandi, peir eru um
150 millíónir að tölu. |>eir trúa á 3 aðalguði (Bralima, Síva og
Visnú), og al-pýða manna trúir þess utan á fjölda marga lægri guði, og
tilbiður likneski þeirra. Hinar helgu bækur Hindúa heita Yecla; eru pær
mjög gamlar einkum Rig-Veda. Trúnni fylgir römm stéttaskipting, og er
hinn lægsti flokkur (pariar) fyrirlitinn af öllum hinum. Flestir hinir
lærðustu og menntuðustu Hindúar trúa eigi hégiljum þeim, sem pykja nógu
góðai' fyrir al-pýðu. Jjeir hugsa sér guðina sem náttúruöfl. en einn
guð stýri heiminum, en hann sé svo hátt upp hafinn, að maðurinu geri
lítið úr honum með pví að gefa honum pá eiginleika, sem hann getur upp
hugsað, og að maðurinn sé svo ófullkominn, að hann geti eigi gert sér
neina hugmynd um hann. J>etta er og kjarn-

r

inn í Veda-heimspekinni. A Indlandi er lítill trúar-flokkur er heitir
Parsar (1—2 mill.); sú trú hefir áð-ur verið mjög útbreidd í
vesturhluta Asiu. einkum fyrir daga Alexanders mikla. Hin helga bók
peirra heitir Zend-Avesta. J>eir hafa mikinn átrúnað á eldi; par, sem
trúin er ómeinguð, er hún að mörgu háfleyg, og hefir snemma haft mikil
áhrif á Gyðingatrú. Zo-41

roaster, er talinn höfundur pessarar trúar; lifði hann að ætlun margra
11—13 hundruð árum fyrir Krists burð. Bæði Brahmatrú og Parsa-trú eru
eptir sínu innsta cðli mjög skildar trú eingyðismanna.

2. Buddha-trú er lang fjölmennust af öllum trúar-brögðum; hana játa um
500 millíónir manna. Buddha-trúin er upprunalega vaxin út af
Brahmatrúnni, stétta-skiptingin og harðstjórn Brahmaprestanna lá pungt
á alpýðu, og tóku menn því fegins hendi við kenuingum Buddha á 6. öld
f. Kr. Upprunalega var pað kenn-ing Buddhatrúarmanna, að enginn guð
væri til, eða að alheimurinn væri ópersónulegur guð, svo hún var ])á
fullkomið trúleysi; en seinna hefir petta breyzt, svo nú til-biðja menn
Buddha, og ótal aðra helga menn eins og guði Æzta sæla er eptir trú
peirra nirvana, pað, að verða að engu. Siðalærdómur Buddhatrúarmanna er
að mörgu leyti fagur og aðalsetning hans er: relskaðu náunga pinn eins
og sjálfan pig". |>essi kærleikur til náung-ans nær og til allra dýra,
svo Buddhaírúarmenn mega eigi drepa neitt dýr; peim er og boðið að
ofsækja eigi pá, sem öðru trúa. Trúnni fylgir engin stéttaskipting;
peir trúa á sálnaflakk eptir dauðann; varir pað pví lengur, sem menn
hafa syndgað mikið, en endatak-markið er nirvana. Buddhatrúin nær yfir
Thibet, Kína, Japan, Kóreu, Há-Asíu, og Austui'-Indland; pó eru
trúarbrögðin mjög mísmunandi á ýmsum stöðum og skiptast í margar
undirdeildir.

3. Heiðingjar eru villupjóðir í Ameríku, norður hluta Asíu, í Afríku,
hér og hvar í Eyjaálfu og víð-ar. Eigi er gott með vissu að segja tölu
peirra, en líklega eru peir nálægt 200 millíónum. Heiðingjatrú42

skipta menn í tvær deildir Schamanismus, nokkurs konar anda- og
galdratrú með ýmsu móti, á helzt heima í norðurhluta Asíu. Fetischismus
er helzt hjá Svertingjum í Afríku; pað eru trúarbrögð á lægsta stigi,
og tilbiðja pær pjóðir stokka og steina, stjörnur, tré og hvað sem næst
hendi er.

Skipting manna í aðaldeildir eptir líkamsskapnaði, siðum og háttum,
tungumálum og trúarbrögðum hefir verið nokkuð á reiki hjá
vísindamönnum. Sumir hafa skipt mönnum aðeins í 4 deildir, aðrir í
miklu íleiri, jafnvel yfir 100. Blumenbach skiptir mönnum í 5 íiokka,
og er sú skipting enn algeng af pví hún er svo glögg, pó niargir breyti
samt út af pví. Hinir 5 íiokkar Blumenbachs eru pessir:

1. Kaukasusmenn búa um Európu, um Suð-ur- og Vestur-Asíu og
Norður-Afríku; á seinni öld-um hafa peir ílutzt út um allan heim og
eiga nýlend-ur í öllum álfum. Kaukasusmenn eru um 640 millí-ónir að
tölu. _þeir eru ílestallir hvítir á lit, fagurlega skapaðir, i
samanburði við aðra pjóðiiokka, og samsvarar líkaminn sér yel, andlitið
er reglulegt, ennið mikið og hvelft, tennurnar beinar upp og niður og
munnurinn lítið framsettúr. Karlmenn skeggjaðir. J>eir eru gáf-aðastir
og menntaðastir allra pjóðíiokka og lengst komnir í allar stefnur.
Kaukasusmönnum er skipt í tvo aðalílokka Indogermana og Semíta.
Indogermanar byggjameginn hluta Európu, Indland, Norður-Ameríku og
víðar; par til teljast germönsku pjóðirnar allar, (þjóðverjar,
Englendingar, Norðurlandabúar, Islend-ingar o. íi.), rómönsku pjóðirnar
í Suður-Európu (Italir, Spánverjar, Erakkar o. íi.) og slavneskar43

pjóðir (Rússar, Pólverjar o. fl.). Semítar búa í Vest-ur-Asíu og
Norðar-Afríku, þar til teljast t. d. Gyð-iugar, Arabar, Abessyniumeun
o. fl.

2. Mongölar (túranski flokkurinn) eru bér um bil 580 mill. að tölu,
peir búa í Kina, Japan og Mið-Asíu; til pess flokks teljast og nokkrar
pjóðir 1 Eu-rópu (Tyrkir, Madjarar í Ungarn og Finnar). Mon-gólar eru
gulleitir á hörundslit, kinnbeinamiklir, augun opt skáhöli. Frumbyggjar
Iudlands, sem enn pá búa á Dekan, og heita Dravídar, eru dálítið
skyldir Mongól-um, en pó telja nú flestir pá sérstakan mannflokk.
Eskimöar, sem búa í Grænlandi og öðrum löndum við nurðurheimskautið,
eru náskyldir Mongólum.

3. Blámenn (Svertingjar, Negrar) um 180 mill. búa í Mið-Afríku og
Suður-Afríku, tuiuvert er og afþeim í Ameríku aí pví peir hafa verið
seldir pangað man-sali. Blámenn eru svartir á hurundslit, hárið er
frem-ur lítið og hrokkið, peir eru mjög íramtnynntir og vara-pykkir,
svo andlitið verður mjug dýrslegt, einkum peg-ar litið er á vangann;
peir standa einna lægst af mannflokkunum. I Suður-Afriku búa
Hottentottar og Búskmenn; eru peir að mörgu ólíkir öðrum svert-ingjum,
og gera pví margir úr peim sérstaka flokka.

Mitt á milli Blámanna og Malaja standa Ástra-líublámenn og Papúar
Astraliublámenn eru á Nýja-Hollandi, en Papúar á Nýju-Guineu, nálægari
eyjunum og í upplandi Indverskueyjanna.

4. Malajar eru um 35 mill. að tölu, peir búa á lndlandseyjum,
Malakkaskaga, flestum hinum minni Suðurhafseyjum og á Nýja-Sjálandi;
peir eru gulmó-rauðir eða mórauðir á hurundslit, hafa pykkt, svart44

slíkjulegt hár. eru neíbreiðir og munnstórir. Margir af íbúum
Suðuihafseyja hafa fegurri líkamsskapnað en Malajar á Incllandseyjum.

5. Indíánar (rauðir menn) eru 15 mill. að tölu (24 mill. pegar
kynblendingar eru taldir með). J>eir búa um alla Ameríku, þó einkum í
Suður-Ameríku, mjög tiefir þeim f&kkað síðan Európumenn fóru að
stofnsetja nýlendur 1 Ameríku. Indíánar eru eirrauðir eða mórauðir á
hörundslit, og eru að mörgu leyti, hvað likamsbyggingu snertir, líkir
Mongólum, enda telja sumir pá undir pann flokk. |>eir lifa mest á dýra-
og fiskiveiðum, og eiga flestir illt með að sætta sig við siði
Európumanna. f>ó voru i Ameríku (í Mexikó og Perú) töluvert siðuð og
menntuð ríki er Európumenn fyrst komu þangað.

Kynblendingar hafa margir orðið milli mann-flokkanna. Múlattar heita
þeir er nnnað foreldrið hefir verið hvitt. hitt blámaður. Mestizar eru
sambland af hvítum mönnum og rauðum. Zamböar kynblending-ar af Indiánum
og Blámönnum. |>egar mestizar eða múlattar blandast enn meira
Európumannablóði koma fram ýmsir kynblendingar með ýmsnm nöfnum
(Ter-cerones, Quarterones, Quinterones). Kreölar heita allir þeir
hvítir menn, sem fæddir eru í Suður-Ameriku eður á Vestureyjum.

III. Frainför inannkynsins.

Um uppruna mannsins vita menn mjög lítið, en pó pykjast menn nú vita
pað með vissu, að mennirnir45

hafi í fyrsta verið á mjög lágu stigi og líkzt dýrunum i lifnaðarháttum
sinum. Loksins eptir langa baráttu við náttúruna hafa þeir lært að nota
sína eigin krapta, og að hagnýta pá hluti, sem í heiminum eru. |>eir
hafa lært að nota eldinn, temja dýrin, leita sér bjarg-ar á sjó og
vötnum, rækta jörðina, og grafa málma og önnur auðæfi upp úr skauti
hennar. J>annig hefir mannkynið smátt og smátt leitað fram til meiri og
meiri fullkomnunar og yfirburða yfir dýrin. En til pessa purfti
ákaflega langan tima, pví pjóðirnar hafa sjaldan gjört stór stökk i
einu til framfara og mennt-unar, heldur vanalega pokast fram hægt og
hægt, stundum staðið i stað, eða jafnvel hörfað til baka. Mönnum er pví
mjög ókunnugt um aldur mannkyos-ins-, en pað er óefað, að maðurinn
hefir verið til um margar púsundir ára, áður en nokkur saga hefst;
hefir pað nú verið sýnt og sannað með óyggjandi rökum af ýinsum
visindamönnum.

Helzt hafa menn fræðst um aldur mannkynsins og ástand pess, áður sagan
hefst, af ýmsum fornleifum, sem viða hafa fundizt ýmist djúpt niður i
jörðu eða hér og hvar í heilum, haugum og grafreitum. Eru pað helzt
vopn og önnur verkfæri, og steingjörð bein dýra og manna. Ber pað margt
vott um fjarska há-an aklur; en hann verður pó naumlega ákveðinn með
áratölu. Menn hafa pó getað, með mikilli fyrirhöfn og rannsóknum,
komizt að aldurshlutfalli pessara fornleifa, og séð á hvaða stigi
pjóðir pær hafa verið, sem hafa látið eptir sig slikar menjar.

Eins og gefur að skilja. hafa öll áhöld, vopn og önnur verfæri, verið
mjög ólík að efni og lögun áýms-46

um öldum. Hafa pau eptir pví verið skrautlegri og haganlegri. sem
hugvit og menntun pjóðanna komst á hærra stig. Menn hafa smátt og smátt
lært að pekkja og nota önnur betri efni í áhöld sin en áður tíðkuð-ust,
og síðan bæði af tilviljun og tilraunum lært að beita peim á sem beztan
hátt. Eptir efni pvi, sem menn hafa gjört verkfæri sin úr á ýmsum
tímum.hafa menn skipt mannöldinni i prjá kafla eða tímabil, og eru pau
kölluð steitiöld, eiröld og fárnöld.

En pó skipting pessi hafi verið pannig gjörð, pá er fjarri pví. að
pessi timabil hafi gengið jafnt yfir alla jörðina, eður endað og byrjað
allstaðar á sama tíma, heldur ganga pau hvert yfir i annað svo
margvíslega, að engin hrein takmörk er hægt að setja milli peirra. Hjá
sumum pjóðum hefir steinöld verið allt fram á pessa tíma, meðan fjöldi
annara pjóða liefir lifað sina steinöld. eiröld og járnöld. Aptur hafa
aðrar pjóðir enga steinöld liaft, heldur eiröld og járnöld, eður
ein-ungis aðrahvora. En allt þykir sanna pað. að fyrstu frumbyggjar
heimsins, sem verkfæri notuðu. hafi gjört pau úr steini, tré eða beini,
en ekki úr málmi. Er pað líka mjög eðlilegt, pvi steinarnir voru hendi
næst-ir, en málmarnir láu huldir í jörðunni. Fæstir peirra finnast
hreinir, heldur meira og minna blandaðir öðr-um efnum; kostar pví meira
erfiði og pekkingu, að vinna pá og nota, en átt hefir sér stað á fyrstu
tím-um mannkynsins. J>að eru líka einmitt peir málmar, sem mennirnir
pekktu fyrst, er koma fyrir hreinir i náttúrunni, og gott er að vinna,
svo sem gull og eir. En pó svo sé, kostar meiri fyrirhöfn að vinna pá,
ogI

47

gjöra úr vopn og verkfæri, en að grípa grjót og steina til varnar og
vinnu.

Hin elztu verkfæri, er finnast frá steinöldinni, eru vanalega ófægðar
steinflísar. klofnar úr öðrum stein-um. helzt tinnu, því verkfæri úr
henni eru ákaflega hörð og hvasseggjuð. Með þessum verkfærum hafa menn
varizt fyrir villudýrum, og drepið pau ser til matar. Fyrstu hústaðir
manna hafa helzt veiið hell-ar og aðrar jarðholur, en engin hús eður
híbýli af höndum gjör. Hafa menn leitað par hælis, sem hæg-ast var í
þann og pann svipinn.

Mjög lítið ber á fegurðartilfinnigu mannsins fyrst framan af; en pó
sézt brátt, að hann fer að leitast við, að gjöra verkfæri sín fegurri
útlits en áður með pvi, að .höggva pau til og fægja með öðrum steinum.
En geta má nærri, að pað hafi verið ákaflega seinunn-ið og torsótt
verk. Einnig hafa menn mjög snemma. rispað myndir á vopn sín og önnur
verkfæri, og pótt þær sé illa gjörðar og ófullkomnar, pá eru pær pó
talandi vottur um yfirburði mannsins yfir dýrin. Ollu pokar smátt og
smátt lengra fram. Mennirnir fara að nota eldinn, en við pað hefjasf
peir mjög yíir dýr-in, og þeir gjöra sér leirker til pess að sjóða i;
öll áhöld verða betri, og menn fara sjálfir að gjöra sér skýli fyrir
kulda og óblíðu náttúrunnar. En pað, sem mest er, er pað, að pá fer að
vakna hugmynd manna um eitthvað æðra en peir sáu hér, og um aðra
tilveru en pessa. Sézt pað glöggt á pví, að pá fara menn að gjöra
legstað hinum dauðu, búa um pá sem bezt og leggja með peim vopn og aðra
muni; en pað mundu peir ekki hafa gjört, ef peir hefðu ekki ímyncl-48

að sér annað líf eptir danðann, eður einhverja aðra til-veru en pá, sem
peir pekktu hér.

Frá peim tímum finnast í Danmörku og víðar sorphaugar
(Kjbkkenm'óddinger) fram með ströndum; í peim eru steinverkfæri. og
skeljar, bein og aðrar mat-leyfar fornpjóðanna. Seinna fóru menn að
reisa vin-um sinum, vandamönnum og höfðingjum bautasteina og stóra
steinsetta hauga. Sumstaðar byggðu menn seinast á steinöldinni hús á
stólpum úti í vötnum ; leyf-ar slikra bygginga hafa helzt fundizt i
vötnum í Schweiz. Úti i vatninu voru húsin gerð til pess betur að geta
rarist árásum óvina og villudýra. f>essar stólpabygg-ingar hafa í
Schweiz haldizt fram á járnöld; líkar stólpabyggingar eru enn til hjá
sumum lítt siðuðum pjóðum t. d. á Austur-Indlandi og Indlandseyjum.

|>egar menn finna, og læra að nota eirinn, hefst e i r ö 1 d i n. pá
breytizt allt vopna og verkfæra smíði; eru pau pá öll gjörð úr eir, eða
eir- og tinblendingi (ibronze), en steinvopnin ganga úr gildi. Yerður
mönn-um pá hægra um marga viunu, og allt færist fram til fullkomnunar.
Hús og aðrir bústaðir batna, skip eru gjörð. og jarðyrkja byrjar. |>á
var og gullið fundið, svo skraut og fegurð komst á hátt stig i
byggingum, vopnum og klæðnaði manna. En pó breytist fyrst til muna
pegar járnið tinnst og járnöldin hefst. f>á gátu menn fyrst fyrir
alvöru leitað peirra gæða, sem áður láu ópekkt og ónotuð í skauti
náttúrunnar; rutt skóga, og gjört pað að fögrum og frjósömum ökrum, sem
áður var í eyði og órækt. |>á fundust ýmsir nyt-samir málmar, öll vinna
varð léttari og margs konar iðnaður komst á fastan fót. Skip voru byggð
stærri49

og betri en áður, en við það jukust rajög saragöngur raanna, og
raenntun breiddist frá einni pjóð til annar-ar. |>á befst fyrst ljós og
greinileg saga ýrasra landa; ber það órækan vott um vaxandi raenntun ,
pví sú pjóð, sera er raenntuuarlaus, og lifir líkt og dýrin, get-ur
naumlega geymt sögu sina, nema ef til vill rajög óljósar og ýktar
sagnir, er lítið verður byggt á. Að vísu hefst saga sumra pjóða áður en
eiröld, eða jafn-vel steinöld, þeirra er liðin, en hún er pá víða i
mol-um, og þekkist stundum mest af óglöggu letri, mynd-um og öðrum
fornleifum, er geymzt hafa frá fyrri tíð, og varla fæst nokkur
suguheild fyr en járnöldin er orðin almenn. Svo er um sögu Nurðurlanda,
að hún hefst ekki fyr en nokkrum öldum síðar en steinöld og eiröld eru
þar alveg horfnar.

Svo lítur út sem steinuld hafi eitt sinn gengið yfir alla Európu. Hafa
raargar leifar hennar fundizt víðsvegar uin álfuna, eu pó einna minnst
nyrzt og aust-ast; par hefir jukull og ís legið yfir á ísöldinni, sera
gekk citt sinn yfir allan norðurhluta Európu, og hefir pví auðvitað
verið par alls óbyggilegt fyrir menn um langan tíma. En pegar ísiun
miimkaði og drógst uorður eptir, hafa pjóðirnar fært sig á eptir. Urðu
pær líka að hurfa uudan pjóðum peim, er kumu að sunnan og austan, og
íiuttu með sér eiröldina til Eu-rópu. Hafa elztu leifar peirra pjóða
fundizt sunnar-lega i álfunni. |>ær hafa etlaust komið að austan, pvi í
Asiu var uppruni allrar hiunar fornu menntuuar, og eiruld ug jafnvel
járnöld runnin par upp, pegar Eu-rúpubúar vuru rammir steinaldarmenn.
Eiröldin pok-aðist sraátt og smátt norður eptir , og steinuldin leið

450

undir lok. Hið sama er að segja um járnoldina, hún kemur fyrst frá
Austurlöndum til syðstu landa*Eu-rópu, flyzt síðan til hinna norðlægari
landa og út-rýmir eiröldinni. I pá tíð voru margar pjóðir i Asiu mjög
fyrir Európu mönnum i allri menntun; en síðan hafa pjóðirnar í Európu
tekið svo miklum framförum að furðu gegmr. og skilar þeim nú óðum fram
ár frá ári. Má nú óefað telja Európu voldugri öllum öðrum álfum
heimsins, sökum alls konar andlegrar og likam-legrar menntunar.

Sumir telja svo, að járnöldin liði undir lok i hin-um norðlægari löndum
eptir árið 1000. Enpámásegja, að lieíjist menntaöld landanna; pá byrjar
par fyrst regluleg leturgjörð, bækur eru skrásettar, og allt stefnir
fram til æðri og fullkomnari menntunar en áð-ur var kunn. En pó átti
menntunin fyrst um sinn mjög erfitt með að ryðja sér til rúms hjá
pjóðunum, og yfirvinna allar pær hindranir, sem voru á veginum, svo sem
rótgróna hjátrú og hindurvitni, fastheldni við hina fornu siði, öfund,
dramb og eigingirni manna. En smátt og sraátt fundu pó pjóðirnar sina
eigin köll-un, og sáu og könnuðust við pað, að pær áttu að keppa að
öðru æðra og háleitara takmarki en pvi, að lifa eins og dýrin, og velta
sér í sinu og annara blóði.51

Dýrafræði

I. Hryggdýr.

Hryggdýrin skiptast í spendýr, fugla, skrið-<dýr, froskdýr og fiska.

Flest hryggdýr hafa fjora utlimi ýmislega lagaða. Beinabyggingin er i
öllum aðalatriðum, lík hjá öllum llokkunum, pó út af bregði í ýmsu.
Vöðvarnir eru festir við beinin, og mænan liggur eptir hryggnum
endilöngum. 011 hryggdýr hafa taugakeríi og skiln-ingarvit, sem mjög
líkjast skilniagarvitum mannsins, eins og öll bvgging peirra, einkum
hinna æðri dýra. Spendýr og fuglar anda með lungum, eru pau mjög lík
lungum mannsins. Skriðdýr og froskdýr anda og með lungum, en pau eru
töluvert frábrugðin. Fiskarnir íinda með tálknum. Blóðrás spendýra og
fugla er lík og hjá manninum, en töluvert öðruvísi hjá hinum prem-ur
flokkunum, einkum fiskunum. Heitt blóð hafa spen-dýr og fuglar, en kalt
skriðdýr, froskdýr og fiskar. Blóðið er kallað heitt pegar pað er
heitara enn loptið, sem dýrin anda að ser, en kalt pegar pað er
jafu-kalt loptinu eða vatninu, sem pau anda í.

4*1. Spendýr.

Spendýr eru flest hærð; fæða lifandi unga, og gefa peim spena ; pau
hafa pind, anda með íungum. og hafa heitt blóð. Flest spendýr hafa
fjóra útlimi ýmislega byggða eptir lifnaðarháttum peirra.

þó ekki sé til nema hér um bil 2000 spendýra-tegundir. pá eru pau
margfalt gagnlegri fyrir menn-ina en öll önnur dýr til samans. Heilar
pjóðir lifa næstum eingöngu á tömdum spendýrum og veiðidýrum : og að
öllu samtuldu fáum vér af peim flestar nauðsynj-ar vorar, svo sem
mjólk, kjut. ull, skinn o. fl. Tam-in spendýr eru og hin einu dýr, sem
höfð eru til vinnu.

Fjuldi spendýra, sem liíað hafa á fyrri tímabilum jarðarinnar, eru nú
undir lok liðin. Mörg peirra linn-ast steingjörð í jarðlugum, og nokkur
hafa fundizt frosin í ís í heimskautslöndurium; hafa pau geymzt par
óskemmd um margar aldir.

Tannbygging dýranna er mjug misjufn og einungis bundin við
lifnaðarháttu peirra. Af henni má pví sjá á hverju dýrin nærast, hvert
pað er heldur dýrafæða, jurtafæða eða hvorttveggja. Tennur sumra dýra
eru einungis lagaðar til pess að bíta sundur og tyggja gras og aðrar
jurtir; svo eru t. a. m. tennur hestsins. Sum dýr hafa nagtennur, svo
sem músin; önnur rántennur. eins og hundar og kettir. J>ær tennur eru
sterkar og skarpar, og vel lagaðar til pess að rifa ng skera kjut af
beinum dýranna. þau dýr, sem lifa af ávöxtum, hafa hnútótta jaxla, en
tennur peirra, sem eta skorkvikindi, eru með mörgum hvössum brodd-um
(broddjaxlar). |>á eru enn ýms dýr, sem bæði53

iifa af juvta og dyrafæðti og hafa pví tennar, er geta notazt til
hvorttveggja.

Spendvrunum má skipta í 12 undirskiptingar eða raðir; er sú skipting
mest byggð á útlimum peirra og tönnum.

Ipap.

Apar oru aTTra dýra likastir manninum; peir hafa fjórar hendur og mjög
líkar tennur og maðurinn, nemo víisrtennurnar eru opt mikið stærri.
Sumir peirra liafa rófu. sem opt er snoðin griprófa, en aðrir eru
rófu-lausir. Aparnir lifa i heitulöndunum, helzt í skógum, og klifra um
tré og greinar. Sumir peirra lifa mestan hluta æfi sinnar í trjánum, og
koma mjög sjaldan niðnr á jörðina. Aparnir eru fjörugir og fijótir í
ferðum. kænir og varir um sig. Margir peirra eru mjög gjarn-ir á að
herma allt eptir, sem fyrir peim er haft, og láta í Ijósi mikið vit í
margri háttsemi sinni. En peir eru hrekkjóttir, pjófgefnir og grimmir,
og verja sig stundum með trjágreinum, ef á pá er leitað. J>ó má hæglega
temja marga peirra; ereta peir lært ýmislegt, svo sem. að dansa og
borða með hníf og gaffli. Menn hafa einnig kennt peim að reykja tóbak,
taka í nefið og drekka vin; liefir pað lik áhrif á pá og manninn.
Líkastir manninum eru Orang- Utan, CJiimpanse og Gorilla. Apar pessir
eru í Asíu og Afriku. Gor-illa verður 3 álnir á hæð, og er ákaflega
grimmur og sterkur. I Afriku er álitið jafnmikið prekvirki að drepa
Gorilla eins og fil. Olíkari manninum eru Sapaju og ösliurapinn í
Ameríku.54

Sumir apar eru nefndir h á 1 f a p a r. |>eir hafa fjórar hendur, en
eru að öðru leyti líkir öðrnm spen-dýrum. Aparnir eiga að eins heima i
heitu löndun-um og eru bundnir við skóga pá og ávexti, sem par vaxa.
Ein tegund að eins er í Európu, en er pö nærri útdauð, og finnst hvergi
nema á Gibraltarklett-inum á Spáni.

L.edurblökiir.

Leðurblökur eru smávaxnar, hafa broddtennur og langa framlimi, með
afarlöngum fingrum, nema pum-

alfingurinn er stuttur. Milli fingranna er flughúð, sem

f

gengur með hliðunum aptur á skottið. A pumalfingr-inum er bogin kló, en
engin á hinum. Apturfæturnir eru stuttir, með fimm tám og bognum klóm.
Leðurblök-urnar geta fiogið , en pó er flug peirra pyngra og seinna en
flestra fugla. J>ær eru gráar á lit og mjúk-hærðar, eyrun fjarska stór,
en augun smá. J>ær sjá illa, en heyra vel, og hafa svo næma tilfinning
í flug-húðinni, að pó pær sé látnar fljúga blindandi um her-bergi, reka
pær sig hvergi á. þær hafast við í holum og öðrum myrkum stöðum á
daginn, og hanga á aptur-fótunum, en fljúga út á nóttunni, og lifa á
skorkvik-indum. Leðurblökurnar liggja i dvala allan veturinn í holum
trjám, reykháfum, undir þökum og á líkum stöðum. Nokkrar tegundir eru
norðarlega í Európu, en aðrar mikið stærri í heitu löndunum, svo sem
flug-hundar (Vampyr).

Skorkvikindaætur.

Skorkvikindaætur hafa broddjaxla, mjótt trýni og55

lága fætur. |>að eru allt lítil dýr og huglítil, og eru helzt á flakki
um nætur. |>au lifa öll í útlöndum. J>ar til teljast :

Snjálclurmýs, sem eru hin minnstu spendýr. |>ær eru gráar að lit og
mjúkhærðar, og hafa langan hreistraðan hala.

Moldvörpur hafa styttri hala og líkar tennur og rándýrin; framfæturnir
eru graffætur, stuttir og breið-

r

ir, og snýr ilin út. A brjóstheininu er stór beinkamb-ur, sem vöðvar
eru festir við, alveg eins og á brjóst-beini fugla. Moldvörpurnar grafa
ganga og holur nið-ur í jörðina. J>ær eru mjög gráðugar, og lifa á
skor-kvikindum og ánamöðkum.

Broddgeltir lifa í holum og undir trjám, og liggja í dái á vetrum; ýms
eitur geta ekki grandað peim. TJt úr hryggnum og hliðunum eru harðir og
hvassir broddar. J>egar peir eru áreittir, hringa peir sig sam-an og
reisa broddana, svo peir eru ekki árennilegir fyrir aðrar skepnur.

Kándýr.

Flest rándýr lifa eingöngu á dýrum eða hræjum, og eru flest ákaflega
grimm; mörg þeirra er illt að temja. J>au hafa sterkar klær og kjálka
og hvassar tennur. I hverjum skolti eru sex framtennur, tvær langar
vígtennur og margir jaxlar ýmislega lagaðir. Sum rándýr ganga einungis
á tánum (táfetar), en sum á allri ilinni (ilfetar) eins og maðurinn,

T á f e t a r

helztu eru: kettir, hýenur, hundar, merðir og oturdýr.

Kettirnir eru grimmastir allra rándýra , og lifa56

helzt á "blóði og b'óðríku kjöti. feir eru mjúkir og liðugir. hafa
hnöttótt höfuð og stutt trýni, ng bognar og hvassar klær. sem clragast
inn í skinnfellingu á tán-um eins og skeiðar, og verjast pannig fyrir
sliti; cn pegar dýrið hremmir bráð sína eða klifrar. teygjast allar
klærnar frara. Tungan er snörp eins og pjöl. og mjög vel löguð til pess
að sleikja blnð og kjöt af beinum dýranna. Af kattakyni er ljón.
tigrisdýr, jagúar, pardus, gaupa, urðarköttur og húsköttur.

L j ó n i ð (dýrakonungurinn) er gulmórautt að lit. og hefir langan
hala með hárskúf í endanum • karldýrið er ákaflega loðið að framan.
Ljónin eru sterk og grimm, en ráðast pó sjaldan á menn, nema pau sé
hungruð. eða eitthvað áreitt. J>au verða flest tamin, og geta jafnvel
orðið svo fylgisöm við manninn sem hundar. þau lifa helzt í Afríku.

T i g r í s d ý r hafa svartar pverrandir ; pau eru ákaflega grimm og
drepa menn og dýr. hvort sem pau eru hungruð eður eigi. f>au eru mjög
lík húskettinum að byggingu og margri háttsemi; eru fjarska liðug, og
geta stokkið margar lengdir sínar. Lifa pau í Asíu. helzt í gras- og
reyrskógunum fram með ánum á Indlandi.

J a g ú a r og p a r d u s eru mislit með flekkjum. Jagúarinn lifir í
Suður-Ameríku og leggst par optáfé og drepur ; hann syndir ágætlega, og
ræðst stundum á menn á landi og báta úti á fljótum. Pardus er pó
grimmari. Lifir í Asíu og Afríku.

G a u p u r eru víða í Európu, helzt í fjallaskóg-um. J>ær eru
gnlmórauðar að lit og likjast mjög kettinum, en hnfa pó styttra skott,
lengri fætur og liárskúfa á eyrnabroddunum,57

U r ð a r k e t ti r eru stærri en húsköttur. en nð öðrn leyti mjög
likir.

Húskettir hafa ýmsan lit ; þeir eru tamdir. en J)ó sjaldan tryggir eða
fylgisamir við manninn. |>pir erii léttfættir. og stökkva og klifra
ágætlega, jafnvel upp snarbratta veggi og girðingar. Fyrir utan kjöt
lifa kettir á mjólk og annari fæðu. J>eir veiða mýs og smáfugla. og
drppa völskur. en eta pær ekki. Helzt fara þeir á veiðar um kveld og
nætur. og læð-ast pá að bráð sinni eða liggja í leyni fyrir henni. og
eru alveg kyrrir nema hreyfa skottið til og frá. |>eg-ar mús eða valska
nálgast pá, stökkva peir upp, og grípa bráðina með kíónum. Sjaldan
drepa peir dýrið peg-ar í stað. heldur sleppa pvi livað eptir annað.
stökkva á pað jafnóðum aptur, og urra og hlása. Kettirnir eru lymskir
og kænir. og stela kjöti og mjólk, par sem peir geta. J>eim pykir gntt
að peim sé strokið, og setja pá krippu upp úr hryggnum. veifa skottinu
og mala ; hið vanalega hljóð peirra er pó mjálm. Móðirin sýnir
ketlingum sinum mikla umhyggju, og ber pá úr einum stað í annan í munni
sér; peir eru blindir nokkra daga eptir fæðinguna. Kattarskinn eru
notuð í klæðnað ýmiss konar.

Hýenur hafa háan herðakamb, en eru lágar að aptan. þær eru ljót og
ógeðsleg dýr. og lifa helzt á hræjum, og grafa opt ná upp úr
kirkjugörðum. |>ær eru í Afriku og á Indlandi.

Hundar hafa lengra trýni en kettir, og ekki framteygjanlegar klær; peir
liggja ekki í leyni fyrir bráð sinni, heldur taka dýrin á hlaupum, og
eru á-kaflega sterkir og fljótir. J>eir hafa mjög næma lykt;58

og geta með henni rakið för dýra og manna, án pess að nokkur vottur
sjáist til spora. Hundakyn er margs konar, svo sem sjakalar, húshundar,
refar og úlfar.

Sjakalar eru villtir, og likjast töluvert refum. J>eir fara opt saman í
stórum hópum, og span-góla ámáttlega. Stundum ráðast peir margir saman
á Ijón og önnur stór dýr og drepa pau. J>eir lifa sumstaðar i
Miðjarðarhafslöndunum, i Asiu, og í Afríku norðarlega, helzt pó á
grassléttum og nálægt eyðimörkum.

Húshundar hafa opt hringvafið skott og ým-ist lafandi eður upprétt
eyru. Af peim eru mörg kyn, svo sem loðhundar, loðnir, stórir ;
mjóhundar, snoðnir og grannvaxnir; Nýfundnalands hund-ar, hafa ákaflega
löng hár á kviðnum og skottinu; peir synda ágætlega og veiða fiska; G r
æ n 1 a n d s-hundarnir kunna ekki að gelta; peir eru ekki stórir en
mjög polnir; peir ganga fyrir sleðum, opt margir saman. Litur og stærð
húshundanna er mjög ýmiss konar. Hljóð peirra er gelt, urr og spangól.
Hundarnir eru hin fyrstu dýr, sem maðurinn hefir tamið, og eru hunum
mjög gagnlegir. |>eir eru tryggir, aðgætnir, hyggnir, hlýðnir og
námf'úsir; en geta pó opt verið grimmir ef á pá er leitað. I út-lönduni
eru viða varðhundar, er verja hlið og dyr, og veiðihundar, sem eru
hafðir til pess að elta dýr og drepa. Hjá oss eru margir kynblendingar,
af útlendum hundakynjum, en liinir eiginlegu íslenzku hundar eru loðnir
smávaxnir með upprétt eyru og loðna, hringbogna rófu. J>eir eru fráir á
fæti og marg-ir mjög yitrir. Hjá oss eru hundarnir hel^t notaðir59

til pess að reka fé og smala; sumir hundar hafa líka verið hafðir til
þess að elta og drepa tóur (dýra-hundar). Mörg dæmi eru til pess hjá
oss, að hundar hafa varið tún og engjar, og sótt búfé í haga á sumrin;
ætíð í sama mund kveld og morgun, án pess peim hafi verið skipað pað.
Sumir hundar hafa setið yfir húsbændum sínum dauðum, par til peir hafa
dáið af hungri eða kulda. Svo staðföst tryggð finnst naumlega hjá öðru
dýri.

Refar eða tóur hafa langt höfuð, stutta fæt-ur, lafandi róu og stóran
og sterkan kjapt. f>ær eru mórauðar og stundum hvítgráaí; fæturnir
vanalega dekkri. Tóur eru algengar um Európu og Asíu (margar tegundir).
f>ær lifa í jarðhoium (grenjum), sem vana-lega hafa marga innganga, og
fæða par hvolpa sina. J>ær liggja vanaleg inni um daga, en fara á
veiðar um kveld og nætur. pær sjá ekki mjög vel, en hafa næma lykt, og
pefa uppi mýs, völskur og moldvörpur; pær drepa og héra, rádýr og
sauðfé, og gjöra opt mikinn skaða. Tóur lifa einstakar en ekki i hópum,
og eru orðlagðar fyrir kænsku og lævisi. f>ær verða tamdar en sjaldan
tryggar. Hjá oss eru tóur drepnar á eitri, veiddar í boga, eða skotnar,
helzt á vorin pegar pær liggja á hvolpum sinum. Tóuskinn eru góð
verzlunar-vara, og notuð í klæðnað.

Úlfar eru líkir stórum gulgráum hundum, með löngu lafandi skotti; hljóð
peirra er ýlfur. J>eir eru einkum i skógum á Rússlandi, og hafast par
við í stór-um hópum á vetrum. ítáðast peir opt á ferðamenn og drepa
hesta peirra og stundum ferðamennina sjálfa.í.

60

Merðir eru langir og rajóvaxanir og geta bæplepa smogið gegnum pröngar
holur. f>eir drepa helzt ali-fugla og sjúga blóð úrpeim, hvort sem peir
eru hungr-aðir eður ekki. M e r ð i r og hreysikettir, sem skipta litum
sumar og vetur. eru í Európu og safala-dýr (Zobél) norðarlega í Asíu
austanverði; skinn peirra eru mjög dýrmæt.

Ofur hefir sundfætur; hann veiðir fiska úr sjó og vötnum. Skinn hans
pykja ágæt, og eru höfð til klæðn-aðar t. a. m. i húur.

Ilfetar

pru birnir. f>eir eru stór og sterk dýr og mjög liðugir; hafa stórt
höfuð. flatt enni. smá augu og stuttan hala. (t r á b j ö r n eða
skógarbjörn lifir víða i skóg-um i Európu. Meðan hann er ungur lifir
hann á jurtafæðu, trjáávöxtum, jarðarberjum. bláberjum. korni o. fl. En
pegar hann eldist. drepur hann ýms dýr: sanðfé, geitur og héra og
jafnvel naut og hesta. Hun'-ang pykir honum ákaflega gott. Birnir flýja
vanalega manninn, en ef þeir reiðast eru peir illir viðureignar. J>oir
verða hæglega tamdir, og geta lært að dansa eptir hljóðfæraslætti og
ýmsar fleiri listir. Birnir liggja i hiði allan veturinn í hellum og
klettaskorum, en vakna úr dvalanum þegarvorar. Hvítabjörn eður í s b j
ö r n er nokkuð stærri. hvítur að lit og mikið sterk-ari. Hann lifir í
heimskautslöndunum á ísfláki\m og jökum. Hann syndir og kafar ágætlega,
og lifir mest á fiskum. fuelum og selum. Hvítabirnir koma stundum
hingað á vetrum með Grænlandsís, en eru bér sjald-an að staðaldri.
J>cir voru tamdir hér í fornöld, og61

þóttu pá konungsgersemi. Bjarnarskinn eru notuð til klæðnaðar, og
kjutið má baíá til manneldis.

Selir.

Selir hafa fjóra sundfætur eða hreyfa ; hausinn er nokkuð likur og á
hundi, með sterkum vigtönnum og hvössum juxlum. sem allir eru eius.
Selirnir eru vel lagaðir til þess að lifa i vatni; þeir eru langvaxnir
og sívalir, gildastir um miðjuna, en mjórri fram ug apt-ur; állt
skinnið er hulið stuttum og þéttum hárum, og peir haí'a sundtitjar
milli tánna. Apturhreyfarnir standa beint aptur, og nota selirnir pá
mest við snudið, en stýra sér íneð framhreyfunum. þeir synda og kafa
afbragðs vel, en eiga illt með að hreyfa sig á landi; pó liggja þeir
iðulega upp á jukum ug skerjum , ug geta sumir gengið á hreyfunum,
helzt i sandi. Undir skinninu er spiklag, sem ver pá fyrir kulda; úr
spik-inu er brætt lýsi. Skrælingjar í Grænlandi ug öðrum
heimskautslundum lifa næstum eingóngu á selaveiði, og fá af þeim
tiestar nauðsynjar sinar. Skinnið nota þeir í tjuld, klæðnað ug báta;
kjötið burða þeir, en brenna lýsinu til ljóss ug hita; úr sinunum gjura
peir bönd ug seynii, og úr beinunum örfar, hmía ug fleiri verk-færi.

Hér við strendur er margs kunar selakyn, svu sem i 'uðuselur, útsélur,
landselur, kampselur ug blöðruselur. Selir eru veiddir hér ýmist í
nætur eða skutnir, ug stunduui rutaðir á skerjum ug jukum.

Rostungar eru ug af selakyni. |>eir haíá tvær huggtennur i efra skulti,
um alin að lengd. J>ær eru notaðar sem filabein i iprótta smiði, og
póttu dýr-62

rnætar í fyrnzku. Skinn rostunganna er fjarska pykkt, og var áður notað
í svarðreipi. Rostungar lifa hekt norður í íshafi, en koma pó opt hér
við strendur.

lagdýr.

Nagdýr eru lítil og mjúkhærð dýr, með stórum eyrum og styttri framfótum
en apturfótum. í hvorj-um skolti eru tvær meitilmyndaðar framtennur,
sem vaxa jafnóðum og pær slitna, og eru ætíð jafnhvassar vegna pess, að
framhlið peirra er hörðust, og slitnar pvi minnst. Vígtennur vanntar.
og er pví tannlaust bil milli framtanna og jaxla. Sum nagdýr hafa
hnútótta jaxla og eru alætur, en önnur hafa gárótta jaxla og lifa
eingöngu á plöntufæðu, svo sem öll önnur spendýr, sem hafa pannig
lagaðar tennur.

Nagdýr eru: ikornar, mýs, bifrar, hérar og kanínur.

r

Ikornar hafa skúfsett eyru og stóran loðinn hala. J>eir lifa í skógum,
og klifra og stökkva milli grein-anna, og eru léttir ng fjörugir í
hreyfingum. f>eir byggja sér hreiður úr kvistum upp í trjánum, með
tveimur dyrum eður opum á mótsettum hliðum, og loka peim til skiptis
eptir vindstöðunni. Ikornav lifa af á-vöxtum og annari plöntufæðu.
|>eir eru víða um Eu-rópu.

Mýs hafa stór eyru og langan hreistraðan hala, og eru alætur. Kyn
peirra er ýmiss konar. Húsmýs eru smávaxnar og mórauðar eða gráar að
lit. |>ær naga allt, sem tönn festir á, og gjöra opt ótrúlega mikinn
skaða á munum manna; stundum leggjast pær og á sauðfé hjá oss á vetrum
og bíta til skaða. |>ær grafa djúpar holur og ganga gegnuni púfur og
veggi,63

og safna pangað vetrarforða á suttírin, svo gjöra og fleiri nagdýr.
Mýsnar eru hvatleg dýr, og mjög liðug-ar í framfótunum, með peim grafa
pær holur sínar, strjúka sig og prýða, og tíytja fæðuna til munnsins.
Mýs eru hér algengar, nema á sumum eyjum fyrir landi. Y ö 1 s k u r eða
r o 11 u r eru mikið stærri en húsmýs, en mjög líkar peim að útliti og
lifnaðar-háttum. f>ær eru gi-immar og ráðast jafnvel á hunda og ketti,
pegar pær geta ekki forðað sér undan peim; bit peirra er illt og grær
seint. Volskur eruhérekki, nema helzt á Suðurlandi.

Bifur hefir sundfitjar á apturfótum og flatan hreistraðan hála. |>eir
halda sig opt i hópum við ár og vutn, og byggja sér hús á bukkunum eða
niður i vatninu. Eru pau ótrúlega sterk og gjurð af mikilli list úr
leir og trjástubbum, sem dýrin naga sundur. Bifrar voru áður í Európu,
en eru nú helzt i Norður-Ameríku. Skinn peirra eru ágæt til klæðnaðar.

Hcrar hafa mjög langa apturfætur. en stuttan hala, og eru á stærð við
kutt; peir sofa með opin augun, og lifa af ýmsri jurta fæðu, einkum
káli. f>eir eru mjög fráir á fæti , og mjög styggir og varir um sig.
Kjöt peirra pykir sælgæti. J>eir eru bæði á Pæreyjum og Grænlandi, i
Noregi og öðrum nálægum lundum, en eigi hér á landi.

Kanínur eru líkar h é r u m en hafa pó styttri apturfætur; þær grafa
langar og djúpar holur niður í jcrðina. Kaninur eru viða tamdar og
pykja góðar til átu; hafa pær ýmsa liti, sem önnur tamin spendýr, en
villtar kanínur eru mórauðar; pær eiga einkum heima sunnarlega í
Európu.64

Tamileysingjar.

Tannleysingjar hafa engar fraaitennur, og eru opt alveg t a n n i a u s
i r, en hafa sterkar klær til pess að grafa rneð og klifra.
Tannleysingjar eru: letidýr, beltisdýr, maurbirnir og skeldýr. —
Letidýr (dræmingjar) eru seinfara. J>eir hafa langar og bogn-ar klær,
og lifa næstum ætið á trjám og greinum, en geta naumlega hreyft sig á
jafnsléttu. Beltisdýr hafa kápu úr mörgum skeljaröðum, og langt skeljað
skott. SkeJdýr eru hulin skef eða beinhreistri og erii alveg tannlaus.
Maurbimir eru og tannlausir ; peir hafa lauga tungu með slími óg
sterkar klæi'. Með peim brjóta peir göt á maurabú- og reka tunguna inn
i holurnar ; festast pá maurarnir i slíminu , og verða dvrunum að bráð.
Allir tannleysingjar lifa í heitu löndunum, pó einkum i Suður-Ameriku.

Jórturdýr.

Jórturdýr hafa 2—4 tær klæddar horni (klaufir, hófar) og engar
framtennur i efraskolti, heldur að eins harða brjóskhnúta. Yigtennur
vantar pau flest, er pvi tannlaust bil milli jaxla og framtanna, eins
og í nagdýrum. J>au jórtra, pað er að segja, tyggja. fæðuna tvisvar
sinnum; er pvi magi peirra talsvert öðruvisi byggðar en annara
spendýra. Maginn skipt-ist i fjögur hólf': v ö m b, k e p p, 1 a k a og
v i n s t u r. I fyrra skipti tyggur dýi ið fæðuna illa, og fer hún
fyrst ofan i vómbina og paðan i keppinn, og blotnar par. Jpá gengur hún
aptur upp i munninn, og tyggur dýr-ið haua pegar á ný, er pá kallað, að
dýrið j ó r t r i. þegar faðan er urðin þunn og tuggin i srnátt, fer
hún65

fyrst niður í lakann, sem hefir margar fellingar eða blöð að innan, og
paðan í vinstrina. Eptir pað er störfum magans lokið, og gengur fæðan
pegar út í parmana; en peir eru mjög langir í jórturdýrum, svo sem
öllum öðrum spendýrum, sem lifa eingöngu á jurtafæðu.

Jórturdýr eru: naut, sauðir, geitur, antílópar, hirt-ir, giraffar og
úlfaldar.

N-aut (nautgripir) eru stór og sterk og óliðleg dýr. f>au hafa flatt
enni, stór augu, snarpa tungu og hreyf-anleg eyru; halinn er mjór og
langur, með hárskúf í endanum ; fæturnir eru sterkir og gildir, hver
með tveimur framklaufum og tveimur lagklaufum. Naut eru háhryggjuð og
beinaber, með stórum bunguvöxn-um kvið ; flest peirra hafa tvö
framdregin horn, vana-lega dálitið íbjúg ; sum naut eru pó kollótt.
Kýrnar hafa júgur með fjórum spenum, og stundum með ein-um eða tveimur
aukaspenum (dvergspenum). Litur nautgripa er ýmiss konar. Naut eru
tamin í flestum löndum par, sem jarðyrkja er stunduð að nokkrum mun, og
notuð á ýmsan hátt. Graðungar, og pó einkum uxar, eru mjög víða
erlendis hafðir til pess, að draga plóga, herfi og æki; svo var og hjá
oss í fornöld, en er nú mjög aflagt. A Spáni er graðunga-at algengt, og
pykir par góð skemmtun. Kýr eru arðmestar allra húsdýra hjá oss, að
undanskildu sauðfé. |>ær eru hér pví nær á hverju heimili, og margir
lifa mikið á kúamjólk, einkum á vetruni. Nautakjöt er nijög algengt og
góð fæða, og skinnin (húðir, leður) eru notuð í margs konar skóklæði,
söðla, aktygi o. fl. Villinaut eru Y a k-n a u t á Thibet, sem hafa
tagl líkt og

566

liestar. Tyrkir bera tögl af Yak-nautum á stöngura fyrir höfðingjura
sínum, og pykir pað hin mesta virð-ing. — Yísundar hafa háan herðakamb
og hrokkið hár; peir eru á Póllandi, og önnur tegund í Norður-Ameriku.
— Böffel (hubálus) hefir stór horn; er taminn á Ítalíu og Cngveralandi.
og notaður par til aksturs og áburðar, en á pó einkum heima á Indlandi.

Sauðir (sauðfé) haía kúpt enni og löng horn. eink-um hrútar; pau eru
raeð pvergárum, næstum prístrend við rótina, og framdregin. Yanalega
eru hornin snúin eða hringbogin, stundum líkt og tappatogari. Optast
eru hornin tvö. en pó allopt fleiri, jafnvel sex, Surair sauðir hafa
litil og ófullkomin liorn, sem kallast hniflar, eður engin horn
(kollóttir sauðir). Ferhyrntir og marghyrntir sauðir eru óviða
jafnraargir og á íslandi að tiltölu, en kollótt fé. einkura ær, eru
algengari sumstaðar í útlöndura. Sauðir hafa loðna rófu. styttri en
naut, og grennri fætur að tiltölu, en að öðru leyti likt byggða.
Fæturnir eru huldir stuttura hárura, svo er og snoppan öll að fraraan ,
en allur skrokkurinn ánnnarstaðar er pakinn mjúkum og löngum hárum eður
ull. Litur sauða er ýmiss konar.

Sauðfjárrækt er mjög almenn, einkum í fjalla-löndum, og er hún viða
aðalatvinnuvegur heilla pjóða. Hjá oss er sauðfjárræktin hin arðmesta
og yfirgrips-mesta atvinnugrein, og helzta innlend fæða vor er
sauðakjöt osr mjólk ; ulhna notum vér í klæðnað, og skinnið í skó og
fieira. |>ar að auki er sauðakjöt, ull, skinn og lifandi sauðfé vor
aðalverzlunarvara.

Geitur eru likt byggðar og sauðir; hornin eru pó k-i.ari og bogin aptur
í jöfnum boga. |>ær eru strí-67

hærðar, og hafa langt skegg neðan á höknnni. Geit-ur eru brattgengar,
sækja mjög í fjöll og kletta, og klifra ágætlega. |>ær temjast hægar en
sauðir, og koma þegar kallað er á pær. G-eitur eru mjög viða tamdar sem
sauðir; svo hefír og verið hjá oss, en nú eru þær mjög óviða, nema
helzt í |>inge}Tjarsýslu.

Steingeitur eru skyldar hinum tömdu geitum, og líkar að útliti, en hafa
þó enn þá stærri horn. J>ær eru í Alpafiöllum, en er nú mjög farið að
fækka. Steingeitaveiði hefir mjög verið stunduð par, og þótt góð
skemmtun, en opt ákaflega erfið og hættuleg.

AnWó'par eru hornamiklir, lipur og liðleg dýr. f>eir halda sig á heiðum
og fjöllum í Asíu og Afríku. Gemsur eru í Alpafjöllum, og eru veiddar
par sem steingeitur. J>ær eru hið eina antilópakyn í Európu.

Hirtir eru háfættir og hálslangir, fóthvatir og liðlegir ; peir hafa
mikil horn og fögur; þau eru grein-ótt sem tré, og detta af einu sinni
á ári hverju. Pæstar eru greinar á hornum hinna ungu dýra, en fjölga
með aldrinum.

Hjartakyn er margs konar, svo sem rádýr, dá-dýr, elgir og hreindýr. 011
pessi dýr lifa i Európu.

H r e i n d ý r hafa mjög greinótt horn og mikil; pau halda sig á
heiðum og fjöllum i hinum norðlægu löndum, og lifa af mosa og
fjallagrösum. Hreindýr eru tamin í Lapplandi, og eru par næstum hin
einu húsdýr. Lappar láta þau draga sleða og bera byrð-ar; eru pau
ákaflega fljót í förum, en,ekki svo sterk eða polin sem hestar. Sumir
Lappar eiga allt að 1000 hreindýrum, og eru pau aðalbjargræði peirra;
kjötið borða peir, og úr mjólkinni gjöra peir smjör og osta;68

skinnið er haft i tjöld, ábreiður og ýmiss konar klæðn-að; horn og bein
í ýms verkfæri, svo sem skeiðar, hnífa og nálar; úr pörmunum eru gjörð
bönd og bogastrengir, og úr sinunum præðir; hauskúpurnar eru notaðar
sem drykkjarker og blöðrurnar sem pung-ar og flöskur.

Hreindýr voru flutt hingað til lands 1770, og hafa pau nokkuð fjölgað
síðan; pau halda sig á fjöllum og öræfum, og verða lítt að notum ; pó
eru nokkur peirra skotin á ári hverju, en aldrei hafa þau verið tamin
hér.

Moskusdýr eru lítil dýr af hjartakyni. J>au eru hornalaus, en karldýrið
hefir langar höggtennur iram úr munninum, og poka undir kviðnum með
moskusefni. Heimkynni peirra er Há-Asía.

Gríraffar eru hvitgulir að lit, með stórum mórauð-um flekkjum. f>eir
eru hæstir alira landdýra, allt að 18 fetum á hæð ; hálsinn er ákaflega
langur og fram-fæturnir háir, en skrokkurinn stuttur; peir hafa litil
horn, en langa tungu, sem hjálpar peim til pess, að slita lauf og
kvisti af trjám og greinum. Gíraffar lifa i Atriku.

ÚIfaldar er dromedarar og kameldýr. J>eir haííi framtennur í báðum
skoltum og gangpófa undir fótum; eru peir að pvi leyti frábrugðnir
öllum öðrum spen-dýrum.

Dromedarar hafa stóran fituhnúð á bakinu, háa fætur og langan og
reistan háls. J>eir eru tamd-ir i Norður-Afríku og Vestur-Asiu, og eru
ágætlega pörf dýr. I löndum pessum eru vatnslausar og ófrjó* ar
eyðimerkur. mjög illar yfirferðar; mundi næsturn69

ómögulegt, að ferðast um pær, ef ekki væru drómedar-arnir ; pví peir
hafa einmitt pá líkamsbyggingu, sem gjörir pá hæfa til slíkra ferða, og
þolnari en öll önnur spendýr. peir geta hæglega lifað af hinni lökustu
fæðu, svo sem kvistum, pistlum og visnum stráum; og pegar peir hafa
haft næga fæðu um nokkra daga, geta peir lengi lifað af einum mjölhnefa
á dag; en pó minnkar pá smátt og smátt hnúðurinn á bakinu, pví hann er
úr tómri fitu, og vex og minnkar eptir viður-væri dýrsins, Dromedarar
geta lifað margar vikur án pess, að drekka vatn, pví peir geta geymt
vatn í poka eða rúmi í kviðarholinu, sem til pess er ætlað, og neyta
pess síðan smátt og smátt eptir pörfum; kemur petta sér mjög vel á
hinum vatnslausu eyðimörkum. J>eir leggjast niður meðan klyfjar eru
látnar upp á pá; pyki peim pær of pungar, fást peir hvorki með góðtn ne
illu til pess, að standa á fætur, fyr en klyfjarnar eru léttar, en
annars eru peir vanalega mjög mein-lausir og pægir. Kaupmenn og aðrir
ferðamenn fara opt með drómedara, jafnvel svo púsundum skiptir í einni
lest, til fjærlægra staða, um óbyggðir og eyðimerkur, klyfjaða ýmsum
varningi. |>eir eru og hafðirtil reiðar, en pykja pó ekki vel til pess
fallnir, hvorki svo fljótir eða liprir sem hestar; peir eru vakrir og
skeiða, en sá gangur er víðast í litlu afhaldi nema hjá oss. Apt-ur á
móti eru peir mikið úthalds betri en hestar, og geta haldið stöðugt
áfram, og jafnvel hlaupið, í 3—4 daga í einu. Sagt er að
lestaraennirnir fjörgi pá með söng og hljóðfæraslætti, pegar peir eru
orðnir uppgefnir á pessum langferðum.70

Kameldýr hafa tvo fituhnúða á bakinu. J>au lifa í Mið-Asíu, og eru
tamin þar.

L a m a d ý r eru lik úlföldum, en eru þó minni, og hafa engan fituhnúð
á bakinu, en langt og lafandi hár. Lamadýr eru frá ijöllum
Suður-Aineriku, og eru tamin til áburðar. —^

£iiihæfd dýp.

Einhæfð dýr haia að eins eina tá á hverjum fæti, klædda hóíi. Jaxlarnir
eru gáróttir líkt og í jórtur-dýrum, og eins er tannlaust bil milli
framtanna og jaxla, en framtennur eru í báðum skoltum jafnt.

Einhæíð dýr eru: hestar, asnar og zebradýr.

Hestar eru grannvaxnir og liðlegir, höfuðið langt og ennið flatt. J>eir
hafa stór og skær augu, upprétt og hreyfanleg eyru; hálsinn er
framdreginn og hár, og dregur i dæld fyrir aptan herðakambinn; iendin
er á-völ, og kviðurinn og siðurnar hveifdar. Fæturnir eru allir
jafnlangir, og fremsta kjúkan, sem peir ganga á, er klædd hóti. Allur
skrokkurinn er pakinn stuttum og péttum hárurn, nema hálsinn að ofan
(faxið) og stert-urinn (taglið). Aptan á hverjum fæti fyrir ofan hófinn
eru og hárskúfar eða hófskegg. Gangur hesta er marg-víslegur: brokk og
stökk, valhopp og skeið eða vekurð. Liturinn er ýmiss konar.

Hestar eru mjög algeng húsdýr, par sem peir hafa næga fæðu, en pað er
ýms jui ta fæða. J>eir eru nám-fúsir, sterkir og fóthvatir, og að öllum
jafnaði mein-lausir. Hestar eru notaðir til reiðar og áburðar, og
látn-ir draga vagna og ýmiss konar æki. Jpeir eru hugaðir71

og því góðir í heraaði,' læra hæglega, að hlýða boði. og bendingum, og
jafnvel að ganga eptir hljóðfalli.

Hestakyn eru ýms og ólík. Fljótastir á spretti eru hinir ensku
veðhlaupahestar, en fegurstir og [-])olii-astir-] {+])olii- astir+}
allra hinir arabísku.

Hestar, sem lifa á eyjum og við sjó, eru vanalega smávaxnir ; svo eru
líka vorir hestar, en peir hafa samt orð á sér fyrir pol og úthald.
Hestar evu oss mjög gagnlegir, þvi án peirra væru allir fluttningar og
ferð-ir mjög erfiðar og næstum ómugulegar, um jafn vega-laust land og
Island er; par að auki eru hestar ein með helztu verzlunarvörum vorum,
nú á síðari árum; skinnið er notað i skóklæðnað og tleira, og kjutið
hafa sumir til manneldis, pó er pað ekki almennt.

Villihestar eru varla til nema á sléttun-um i Suður-Ameriku; eru pað
hestar, sem villst hafa frá Európumunnum, eptir að peir fluttu pá
pangað.

Asnar eru gráir að lit ug minni en hestar, og ólíkir peim að pvi leyti,
að peir hafa ákaflega löug eyru og snoðinn hala með hárskúf í endanum
líkt og naut; peir eru ekki söðulbakaðir, og vantar fax, en haía í pess
stað stinn og uppstandandi hár ofan á hálsinum.

Asnar eru mjög tamdir í Suður-Európu, ug hafðir til reiöar og áburðar ;
peir eru fótvissari en hestar, en hægfara og latir. — (M ú 11 múldýr,
múlasni) er afkvæmi hests og asna.

Zebraclýr hafa svartar og hvitar pverrandir, og eru líkt vaxin og
tamdir hestar. |>au lifa villt í stúr-um hópum í Afríku, ug verða
naumlega tamin.72

þykk§kinnungar.

J>ykkskinnungar hafa pykka húð næstum hárlausa, og á hverjum fæti 3—5
tær, klæddar hófum, sem opt likjast klaufum. Vegna pess, að húðin er
hárlaus, halda dýrin sig á daginn helzt á rökum stöðum , og velta sér 1
for og bleytu til pess, að verja húðinafyrir sólarhita og
skorkvikindum. J>ykkskinnungar eru:svín, vatnahestar, nashyrningar og
fílar.

Svín hafa tvær tær með klaufum á hverjum fæti til pess, að ganga á, og
tvær lagklaufir. í hvorum skolti eru tvær stórar vigtennur eða
höggtennur, og allur skrokkurinn er klæddur stinnum og gisnum hár-um;
pau hafa rana, og róta með honum í mold og aur, og eru jafnan óhrein og
ópokkaleg.

Svín eru mjög víða tamin. Eru pau allra húsdýra óvandlátust að fæðu
sinni; má svo að orði kveða, að þau eti allt, sem tönn festir á. Kjöt
peirra (flesk) pykir ágæt fæða; skinnið er notað 1 ýmislegt og hárið í
busta. Svín voru viða tamin hér á landi í fornöld, en nú á seinni árum
mjög óvíða.

V i 11 i g e 11 i r eru stærri enn tamin svin; peir lifa í skógutn í
Mið-Európu.

Vatnahestar hafa miklar vigtennur, og eru með stærstu land-spendýrum
fyrir utan filinn. |>eir eru á-kaflega gildir og klunnalega vaxnir ,
húðin pykk og snoðin. Vatnahestar lifa í Afríku við fljót og ár,
opt-ast nokkrir saman 1 hóp. Margopt eru peir allan dag-inn út í
fljótunum, og lifa af vatnaplöntum. Á nóttum ganga peir á land, ráðast
pá stundum á akra, og gjöra allmikinn skaða. |>að vill stundum til, að
vatna-73

hestar ráðast á báta á fljótunum, brjóta þá eða hvolfa peim, og granda
mönnunum.

Nasliyrningar hafa engar vígtennur, en ákaflega pykka húð, sem skiptist
í skildi af fellingum, og eru nokkuð likt vaxnir eins og vatnahestar.
|>að, sem einkum einkennir pá frá öllum öðrum spendýrum er pað, að peir
hafa horn á nefbeininu, sem getur orðið 2—3 fet að lengd, og sumir hafa
annað ofar á snoppunni. Nashyrningar lifa í votlendum skógum í Asíu og
Afriku, velta sér í aur og leðju, og lifa af plöntum.

Fflar eru klunnalega vaxnir, og stærstir og sterk-astir allra
land-spendýra, sem nú lifa. J>eir hafa fjarska langan rana, sem endar
með dálitlum brjósk-krók, líkum fingri; raninn er holur innan, og
nasirnar eru fremst á honum. Eyrun eru stór og lafa niður, en augun smá
; fram úr munninum ganga tvær dálitið íbjúgar höggtennur, hið alkunna
filabein. Hálsinn er svo stuttur, að peir ná ekki með munninum til
jarðar, og láta pvi fæðuna upp í sig með rananum, og vatnið, sem peir
neyta, sjúga peir upp i ranann og spýta pví inn í munninn. Fílarnir eru
ákaflega sterk-ir í rananum, og svo liðugir, að peir geta tekið upp með
honum smá hluti, leyst hnúta, lokið upp húsum, og gjört marga hluti
næsta ótrúlega. Pilar geta lif-að full 100 ár, og eru að pyngd 8—10,000
pund, en stór og feit naut vega nálægt 1000 pundum; má af pví sjá hve
fílarnir eru risavaxnir í samanburði við vor vanalegu tamin dýr.

Filar eru tvenns konar, A f r í k u-f íl a r og A s í u-f í 1 a r.
Hinir fyrri «ru sjaldnar tamdir, en opt veidd-74

ir vegna tannnnna, sem eru mjög dýrmætar, og haf?. ar i ýmislegt skraut
og listasmíði; pær geta verið 3—4 álnir á lengd, og vegið 300 pund.

Asíu-fílar eru tamdir, og eru mjög námfúsir, hvggnir og hlýðnir. J>eir
eru hafðir til reiðar, og til þess að hera byrðar; geta þeir borið
20—30 vættir í einu. Aður voru f'ílar mjög notaðir í bardögum, og voru
pá opt látnir bera smá kastala með nokkrum her-mönnum. Filar eru hafðir
á dýraveiðar; er veiðimað-urinn optast óhultur á baki þeirra. Indverjar
segja líka, að fílarnir hafi átta vopn til varnar: rana, enni, tvœr
tjöggtennur og íjóra sterka fætur. |>að er sagt einkenni fíla, að þeir
sækist mjög í vín og aðra sterka drykki; verða þeir fljótt drukknir og
óhemjandi.

Eitt hið risavaxnasta spendýr, sem lifað hefir, var mammút, sem nú er
undir lok liðið fyrir mörgum þúsundum ára. |>að hafði mjög bognar
höggtenuur, og liktist fil að sköpulagi, en var þó kafloðið. Hafa
steingjörfingar af því fundizt víða í íSíberíu nú á seinni árum, og
jafnvel heilir skrokkar, sem geymzt hafa ó-skaddaðir i ís. Stórvaxið
dýr af fflakyní átti áður heima i Norður-Ameríku , en er nú liðið undir
lok, það kalla menn mastodon; það hafði stórar, beinar höggtennur.

Hvalir.

Hvalir hafa fiskmyndaðan líkama, og eru hár-lausir; framlimirnir eru
bæxli, tn apturlimir engir. Hvalir eru hin einu spendýr, sem lifa
eingöngu í vatni; hafa þeir alla líkamsbyggingu, er til þess þarf.
Húð-m (hveljan) er nakin og hál, líkt og strokleður. Tærn-ar á
framiimunum eru sameinaðar með himnu eða húð,75

*

og mynda bæxli, sem líkist nokkuð stutta og sterku árarblaði; sumir
bvalir bafa líka bæxli á bakinu. Skrokkurinn er gildastur um miðjuna,
en mjórri fram og aptur ; aptast er sporður, sem skiptist i tvennt, og
liggur lárétt; hann er svo sterkur, að bann skýtur öllu dýrjnu áfram í
vatninu, en bæxlin stjra sundinu. Undir hveljunni liggur lag af spiki,
sem bæði gjörir bvalina léttari í sjónum og ver pá fyrir kulda. Sumir
hvalir hafa tennur, en aðrir eru tannlausir, og hafa skíði í efra
skoltinum.

Tannhválir hinir helztu hér við strendur eru : hnýsur, marsvín,
háhyrningar og andarnefjur ,* náhvalir koma og hingað, en eiga pó
einkum heima norður i íshafi. ]?eir hafa langa og snúna tunn fram úr
hausn-um, sem pykir mjög dýrmæt. Allir þessir hvalir halda sig vanalega
í hópum, og eru miuni vexti en skíðis-hvalir, optast frá 18—30 fet, og
hnýsur, sem eru hið minnsta hvalakyn, eru að eins 5 í'et á lengd.

B ú r h v a 1 u r er og tannhvalur. Hann hefir fjarska stórt hufuð, og
er full 80 fet að lengd; hann er emkuni í Indlandshafi og Kyrrahafi, en
einnig nokkuð í Atlantshafi. Af búrhval fást 60—80 tunnur lýsis og
hvalsauki (spermacet), sem er hrein olia, en storknar í loptinu ; er
hún i rennum á hausnum og eptir endilungu bakinu. Tennurnar eru notaðar
sem fílabein.

Skíðishvalir eru stórvaxnir, hafa stórt höfuð og vítt gin. Báðum megin
í efra skoltinum er röð af þríhyrntum hornplötum (skíði, tálkn); eru
opt 300 skiði í hvorri röð; stytzta röndin snýr upp, og þar er hún
fest; lengst eru pau skíðm, sem i miðjanni era,76

stundum 10—12 fet. Sú röndin, sem snýr inn í munnholið, er pakin löngam
hárum. en sú, er út veit, er hárlaus og slétt. Skíðishvalir lifa af
ýmsum smá-dýrum, sem þeir gleypa upp í sig með sjónum, en þegar þeir
láta ginið aptur, spýtist vatnið út á milli skíðanna, en dýrin verða
eptir; eru skiðin þannig nokkurs konar sáld til þess, að sía smádýr úr
sjónum.

Orænlandshvahir (sléttbakur) hefir ekkert bæxli á bakinu ; hann verður
nálægt 60 fetum á lengd, og af honum fást um 100 tunnur lýsis. |>rátt
fyrir hina feykilegu stærð er Grænlandshvalurinn fjarska fljótur í
förum, og lyptir hann sér stundum alveg upp á yfirborð vatnsins ; þegar
h^nn er særður, rennir hann sér gegnum sjóinn með meiri flýti en
nokkurt gufuskip.

Reyðarhvalir hafa bæxli á bakinu, og eru grannvaxnari en
Grænlandshvalir. Stærðin er misjöfn, frá 25—100 fet.

Hvalaveiði er mjög stunduð í íshöfunum; fara þangað árlega mörg skip
til hvalaveiða úr fjarlægum löndum. Einkum er notað spik og skíði af
hvölum, og kjötið má hafa til manneldis. Hjá oss hefir hvala-veiði
aldrei verið stunduð að nokkrum mun ; helzt eru skotnir smáhvalir, svo
sem hnýsur og höfrungar? All-opt rekur dauða hvali hér upp á strendur
og sker, helzt undan ís á vetrum.

Pokadýr..

Pokadýr eru ólik öllum öðrum spendýrum að því leyti, að þau fæða mjög
ófullburða unga, sem sjúga sig fasta, þegar eptir fæðinguna, á spena
móðurinnar. Hjá mörgum tegundum eru spenarnir í poka undir77

kviðnum, og þar sitja ungarnir, unz þeir eru orðnir

r

fullburða. A peim dýrum, sem ekki hafa þenna poka á kviðnum, skýla
ungarnir sér með löngum hárum, er sitja umhverfis spenana, og stundum
pegar peir eru mjög stórir,. leita peir sér hælis á baki móðurinnar.

e

Pokadýr eru í Ameríku, og í Astralíu, voru pau hin einu spendýr, er par
voru, áður Európumenn íluttu tamin dýr þangað. Pokadýr eru: kengúrur og
nefdýr.

Kengúrur hafa mjög stutta framfætur og langa apturfætur, rófan er löng
og sterk, og styðjast dýrin við hana. Yegna hinna löngu apturfóta geta
kengúr-ur ekki gengið Öðruvísi en að stökkva, og hinarstærri tegundir
stökkva 6—7 álnir í einu.

Nefdýr hafa langt trýni, sem líkist nokkuð nefi á önd, og er pað þakið
alveg hárlausri húð; sum kyn hafa sundiitjar og önnur graffætur. Að
öllu samtöldu er bygging og lifnaðarhættir pokadýra mjög breyti-legir.

2. Fuglar.

Fuglar eru klæddir fiðri, og framlimir þeirra eru vængir, peir verpa
eggjum og unga peim út.

Fuglar líkjast mjög hver öðrum að útliti, ög eru auðpekktir frá öllum
öðrum dýrum. Hinn mikfi mis-munur spendýranna, svo sem apa og hvala,
leðurblöku og pykkskinnunga, finnst hvergi meðal fuglanna. A vaxtarlagi
peirra sést glöggt, að þeir eru byggðir til þess, að lypta sér og
fljúga, og einkum gjöra fjaðrirn-ar pá hæía til þess; enda má svo
segjat> að fiugið sé78

alveg einkennilegt fyrir ])á. Hver fjöður er samsett úr þremur hlutum:
staf. skapti ogfönum. A stafnum eru fjaðrirnar festar, en fanirnar
ganga eins og geislar út frá skaptinu á tvo vesu. og loða saman.
Fjaðrir, sem að eins liafa staf en ekkert verulegt skapt, og eru lausar
og mjúkar, eru nefndar dúnn. Dúnn-inn situr jafnan næst hörundinu, eins
og pel á sauð-um og fleiri spendvrum. Aðrar fjaðrir eru liin-ar
eiginlegu pakfjaðrir, flugfjaðrir eða stél-fjaðrir; eru pær ýmsar að
lit og lögun. Á haustin, pegar fuglarnir hafa annazt unga sina eptir
pörfum, fella peir fjaðrir; á meðan eru peir veikir og draga sig í hlé,
par til fjaðrirnar vaxa aptur. Opt hefir karlfuglinn annan lit en
kvennfuglinn, og vanalega fegurri, einkum um pann tima, sem fuglarnir
maka sig. Sumir fuglar skipta litum sumar og vetur, og eru
sumarfjaðrirnar optast skrautlegri (rjúpur).

Líkami fuglanna er mjög léttur. því öll bein eru ákaflega punn, en pó
sterk og full of lopti en ekki merg, eins og bein spendýranna. Bolurinn
er eggmynd-aður. stuttur og stinnur 02 ágætlega lagaðnr til þess, að
vfirvinna mótstöðu lopt.sins. Flestir fuglar hafa mjög langan háls og
liðugan, sem beygist inn að boln-'um likt og S.

Beinabygging fuglanna likist mjög í öllum aðalatriðum beinabyggingu
mannsins og spendýranna, J)ó út af bregði i ýmsum smám atriðum. J>au
bein í vængj-um fuglanna, sem svara til beinanna í mannshönd. eru
töluvert færri, eður að eins 3 fingur, en framhand-leggsbeinin eru tvö.
Neðan á alnbogabeininu og á fingrunum sitja flugfjaðrirnar, sem sveifla
fugluuum79

gegniim loptið. Til pess, nð vængirnir hníi sem mest-an krr.pt. eru
brjóstvöðvnrnir stórir og sterkir, og nð nokkru levti festir við hánn
kamb á. brjóstbeininu. Viðbeinin eru tvenn. «g gefur pað vængjunum
einnig meiri krnpt: er sú beinahygging einkennileg fyrir fugl-ana. en
ekkert nnnnð dýr. Fuglarnir hafa ýmist stuttnr eða lnngar stélfjaðrir.
sem eru líkar að lögun og flugfjaðrir vængjanna. Með stélinu stýra peir
sér á fluginu. .

Flestir fuglar hafa fjórar tær. prjár að fram-an og eina að aptan. Hinn
helzti mismunur á fóta-byggingu peirra er á apturtánni; á sumum situr
hún á sömu hæð og framtærnar. en á öðrum töluvert hærra.

r

A hverri tá er kló. og eru klærnar eins og öll bygg-ing fótanna löguð
eptir lifnaðarháttum fuglanna, og pví töluvert breytileg í hinu smáa. '
Fuglarnir hafa engar tennur, en kjálkarnir og öll andlitsbeinin eru
mjög framdregin. og að framan eru kjálkarnir klæddir hornkenndu nefi;
er pað, eins og tennur spendýranna. lagað eptir peirri fæðu. sem
fuglarnir neyta; pannig hafa ránfuglar sterkt o£ bogið nef með hvössum
röð-um; peir fuglar, sem lifa af skorkvikindum, hafa ann-aðhvort
breitt, eða langt og veikt nef o. s. frv.

M e 11 i n g faglanna er nokkuð lík meltingu spendýr-anna, en gengur pó
fljótar, einkum pegar litið er til pess, að peir hafa engar tennur. en
gleypa fæðuna ótuggna. og húu verður eingöngu. að leysast sundur í
magan-um; og ýmsir fuglar hafa ótrúlega sterka meltingu; pannig geta
ránfuglar melt gömul bein, og fuglar, sem lifa af korni, geta með
meltingu sinni haft pau áhrif á járnmola, að hann breytir töluvert
lögun sinni.80

Margir fuglar hafa sarp, par sem fæðan blotnar fyrst og mýkist; og
ýmsir gleypa sand og smá steina, sem hjálpar til £ess, að mylja fæðuna
sundur í maganum (fóarninu).

Andardráttur fuglanna er svipaður andan spen-dýranna, og hafa peir
lungu lik að byggingu, en apt-ur enga pind, sem hefir pó mikla pýðingu
fyrir and-ardrátt spendýranna. B 1 ó ð r á s og öll efnaskipti ganga
fljótt og fjörugt hjá fuglunum; enda er blóð-hiti peirra meiri að
jafnaði en spendýranna, sem or-sakast af pvi, að peir anda að sér meira
lopti að til-tölu en öll önnur hryggdýr. Gengnr pað ekki einasta um öll
lungun, og hitar blóðið pannig, heldur einnig út um allan likamann. Af
þessu leiðir fjör og krapt fuglanna. Margir peirra purfa ákaflega mikið
að eta, t. a. m. sumir fuglar, sem lifa af skorkvikindum, eta svo mikið
daglega, að nemur tveim til premur hkams pyngdum peirra.

Eins og fuglarnir sjálfir eru ólikir að lit og vexti. pannig eru og egg
peirra fjarska mismnnandi að stærð og lit, og nokkuð breytileg að
lögun. Utan um egg-in er hörð skel eða skurn, mestmegnis úr kalki, og
innan undir pví s k u r n h i m n a n , pá er hjv í t a n, b 1 ó m i ð
og k í m i ð. Ur kiminu myndast unginn, og flýtur pað ávalt ofan
blóminu, hvernig sem egginu er snúið. I hinum norðlægari löndum verpa
fuglar vana-lega eggjum einu sinni á ári hverju, en í heitu lönd-unum
2—4 sinnum. Tamdir fuglar geta orpið árið um kring, nema á meðan peir
fella fjaðrir og um kaldasta vetrartímann. Tala eggjanna er mjög
mis-jöí'n, frá 1—24; en einna vanalegast er pað, að fuglar81

verpi 4—6 eggjum i einu. Til pess að klekja eggjum út, parf mikinn
hita. nálægt 40° C.; verða pví fuglarn-ir að sitja á peim til pess, að
halda peim heitum. Við hitann verður sú breyting á egginu að innan, að
úr kíminu myndast ungi, sem nærist á blóminu og hvít-unni, og eptir
skemmri eða lengri tima brestur skurn-ið utan af, og unginn kemur út úr
egginu. Er pá mjög misjafnt hve ungarnir eru veikburða; sumir eru lengi
í hreiðrinu, áður en peir eru sjálfbjarga, en aðrir mjög skamman tírna.
Yanalega situr kvennfuglinn einn á eggjunum; svo er til dæmis um hænur
og end-ur ; eru pær pví neyddar til pess við og við, að fijúga af
eggjunum til pess, að leita sér fæðu, pvi að karl-fuglinn skiptir sér
ekkert af peirn. Af söngfuglum er pað optast kvennfuglinn, sem annast
um eggin og ungar peim út, en karlfuglinn heldur sig i nánd, flyt-ur
fæðu heiin að hreiðrinu, og syngur kvennfuglinum til skemmtunar. Sumir
fuglar sitja á til skiptis, og nokkir láta sólarhitann eingöngu unga út
eggjum sínum. Til eru og fuglar, er verpa eggjum sinum í hreiður annara
fugla, og láta pá pannig klekja peim út jafnframt sínum eigin eggjum.

Fjuldi fugla byggir hreiður fyrir unga sina, opt af mikilli list.
Margir söngfuglar gjöra körfumynduð hreiður úr stráum, og klæða pau
innan með hrosshári, fiðri og mosa; svölur byggja hreiður úr leir, sem
pær klistra á veggi og múra. Annars er hreiðurgjörð fugl-anna mjög
margbreytt. og opt næsta aðdáanleg og undr-unarverð.

|>að má segja, að allir fuglar eigi par heima, sem peir eru fæddir; t-n
pó eru margir peirra í hinum

682

köldu og tempruðu beltum, sem flytja sig burt á árí hverju, og koma
aptur á vissum tímum. J>egar haustari og óhægra verður að afla fæðu,
fljúga peir til hinna heitari landa, en koma aptur með vorinu til fyrri
átt-haga sinna, og pá vanalega seinast peir , sem fluttu sig burtu
fyrst að haustinu. Fuglar þessir eru nefndir f a r f u g 1 a r , og eru
það t. a. m.: g æ s i r, h e 1 s-ingjar, lóur og spóar. Aptur eru
aðrii' fuglar, sem halda sig allt árið hér um bil á sömu stöðvum, og
aldrei flytja til fjarlægra landa, svo sem r j ú p u r, snjófitlingar,
hrafnai' ogvalir. »

Skemmtun sú er menn hafa af fuglunum er mikil og margvisleg. Enginn
dýraflokkur býður svo mikið yndi, eður er svo fagurlega skapaður sem
þeir að jafn-aði. Fjaðraskraut sumra fngla er óviðjafnanlegt, og röddin
unaðsleg. þó þar sé samt margar undantekn-ingar, því að ýmsir fuglar
hafa ljótan og óviðíelldinn róm. |>á eru önnur not fuglanna ekki lítils
virði; viða um lönd eru margar tegundir tamdar, og verða þannig að
miklu gagni raeð því, að kjöt þeirra og egg eru ágæt fæða. Villifuglar
eru lika mjög opt veidd-ir. og eggjum þeirra safnað. Fiður fuglanna er
notað til margra hluta, og gengui' þvi sem verzlunarvara. Sumir
ránfuglar gjöra samt stundum nokkurn skaða, og eins þeir, sem etakorn
og aðra ávexti; er það sarat ekkert í samanburði við gagn það, sem
aðrir fuglar vinna með því, að eyða skorkvikindura , sem annars mundu
verða jarðargróðanum að skaða.

Fuglunum er skipt i 8 raðir, og er sú skipting einkum byggð á lögun
fótanna.83

Itáiifuglap.

Hánfuglar hafa r á n f æ t u r. |>eir fætur eru með fjórum tám, einni
að aptan og þremur að frarnan, er allar sitja á sömu hæð, og á hverri
tá er hvöss og bogin kló. Fuglar þessir taka bráð sína með klónum og
rifa hana sundur með nefinu, sem bæði er sterkt og bogið. f>eir lifa af
hræjum og lifandi dýrum, og hinir stærstu taka bæði héra, lömb og
fleiri spendýr.

Ránfuglar eru: fálkar, ernir, gammar oguglur.

Fátkar hafa langa vængi, kengbogið nef og sterk-ar klær. J>eir hafa
hvassa sjón og ákaflega hart flug, og eru hugaðir og rángjarnir; þeir
taka fugla á flugi og drepa. Liturinn er ýmist næstum hvítur, grár eða
mógrár. Hinir islenzku fálkar eru frægir frá fyrri tíð. Voru þeir víða
tamdir og látnir veiða fugla, og þóttu þá hin mesta gersemi, Er sú
veiðiaðferð nú víðast aflögð, nema helzt á stöku stað í Asíu. Smirlar
eru líkir og náskyldir hinum eiginlegu fálkum, en þó minni vexti. |>eir
eru mógráir að lit.

Ernir eru stórir vexti og mósvartir að lit. |>eir lifa af eggjum og
ýmsum fuglum ; krækja fiska upp úr ám og vötnum, og taka opt lömb og
fleiri smávax-in spendýr. Ernir eru hér helzt við sjó og stór
sil-ungsvötn.

Gammar eru stærstir allra ránfugla. |>eir hafa næstum fiðurlausan háls
og haus, og ekki svo sterkar klær eða nef eins og fálkar. |>eir lifa af
hræjum og eru^daunillir og seinfara. Einna stærstur allra gamma er
kondórinn í Andesfjölluin. Hann lifir hæst allra fugla, og hefir sézt á
flugi 22,000 fet yfir sjáfarflöt.

TJglur eru nætur-ránfuglar, þær eru mjúkfiðraðar.

4*84

og geta snúið aptur yztu fraintánni, pegar pær vilja (venditá). J>ær
Lafa hljóðlaust flug og framsett augu ; sjá illa á daginn, og eru pví
helzt á ferð um kveld og nætur, og veiða fugla og fleiri dýr. Hornuglur
hafa fjaðurtoppa upp úr höfðinu. S n æ u g 1 u r koma hingað, en þó
heldur sjaldan.

Spörfiiglar.

Spörfuglar hafa setfætur, er líkjast mjög rán-íótum, en hafa pó veikari
klær. Flestir spörfuglar eru smáir vexti, og lifa mest af skorkvikindum
og fræjum. þeir eru mjög margir góðir söngfuglar, og lifa víða í
skógum.

Helztu innlendir spörfuglar eru:

prestir, máríötlur, þiifutitlingar, steindeplar og músarindlar. Allir
pessir fnglar eru litlir, léttir og fjörugir. J>eir hai'a mjótt og
framdregið nef, opt með dálítilli tönn að ofan, sem fellur ofan í
tilsvarandi dækl á neðra nefinu.

Snjótitlingar eru líka smáir vexti, og hafa stutt og keilumyndað nef.
þeir skipta litum sumar og vetur, og eru nefndir sólskríkjur á sumrum.

Rrafaar eru alsvartir með stóru nefi. J>eir eru al-ætur, en hyggnir og
varir um sig; má kenna peim orð eg pulur og ýmislegt iieira, svo er og
um fleiri fugla af hrafnakyni. Hrafnur eiga heima hvervetna á
huettinum.

Af útlendum fuglum má nefna nœturgala. J>eir eru litlir og dökkgráir að
lit, og mjög frægir fyrir fagran og ijulbreyttan söng. — Svölur hafa
stutt og breitt neí þrístrent við rótina, lauga og frani-85

dregna vængi. J>ær lifa mjög viða á hnettinum, fljúga ágætlega og koma
stundum hingað. — Lævirkjar syngja vel, og vanalega fegurst pegar peir
hefja sig upp í loptið. Jþeir eiga allviða heima, en koma pó ekki
hingað. — Krákur eru af hrafnakyni, og nokkuð líkar hinum eiginlegu
hröfnum, en hafa pó minna nef og ekki eins fagurgljáandi fjaðrir. |>að
er auðvelt að temja pær, og má kenna peim eins og hröfnum, að tala orð
og setningar; en heldur eru pær glettnar og pjófgefn-ar, og taka helzt
fagra hluti; svo er og um hrafna. — Paradísar-fuglar á Nýu-Grineu eru
og af hrafna-kyni. J>eir bafa langar og fagurlitar fjaðrir í vængj-um
og steli ; pær eru opt notaðar til skrauts. — Kanarífitglar eru smáir
vexti og gulir að lit; peir eru ágætir söngfuglar og víða tamdir.
Uppruna-lega eru peir frá Canarí-eyjum, en voru fluttir paðan til
Európu fyrir 300 árum. — Kólibn-fuglar í Ameríku eru minnstir af öllum
fuglum, og álitnir feg-urstir allra lifandi skepna að lit og vexti;
jafnvel skrautlegustu gimsteinar komast ekki til jafns við pá að
litprýði. I einu orði eru peir náttúrunnar furðu-verk að léttleika,
flýti og litarfegurð. |>eir eru ólíkir öllum öðrum fuglum að pvi leyti,
að peir bera væng-ina svo fljótt, að ekkí verður með augum greint, og
svifa pannig gegnum loptið með undra flýti og öllum hugsanlegum
litbreytingum. x

Hlífurfnglar.

Klifurfuglar hafa k 1 i f u r f æ t u r, en peir eru með tveimur tám að
framan og tveimur að aptan. Klifur-fuglar eiga hér alls ekki heima, en
lifa helzt i skóg-86

um, og syngja ekki. Helztir peirra eru gaukar, spæt-ur og páfagaukar.

GauJcar hafa langa, mjóa og hvassa vængi. J>eir verpa i hreiður annara
fugla, og láta pá unga út eggj. um sinum. — Spœtur eru fullkomnastar
allra klifur-fugla. J>ær hafa beint og strent nef, fleygmyndað að
framan, og höggva með því holur í tré og greinar. Tungan er löng, og á
henni fremst eru gaddar,er vita aptur; skýtur fuglinn henni fram úr
nefinu inn í hol-urnar, og loðir þá allt við hana, sem lauslegt er. Með
stélinu styðja þær sig, og spyrna í tré og greinar. — Páfagaukar hafa
stutta og gilda fætur, og bogið og digurt nef. |>eir hafa vöðvameiri
tungu, en flestir aðrir fugl-ar, eru hyggnir og skynugir, og nokkuð
likir öpum í aðferð sinni. J>eir geta lært að tala einstök orð og
setningar, hlæja, syngja o. fl. Eru þeir viða tamdir til skemmtunar, en
hið rjetta heimkynni þeirra eru

r

heitulöndin. A dögum Alexanders mikla voru þeir tamdir á Indlandi, og
seinna voru þeir opt hafðir í dýrindis búrum i Róm, og kenndar ýmsar
listir.

Dúíur.

Dúfur hafa setfætur, og eru að því leyti ólik-ar öðrum fuglum, að nefið
er mjög lint við rótina, en hart að framan. Dúfur hafa verið fluttar
hingað í stöku kaupstaði og sjóþorp, en þó heldur fáar. Er-lendis eru
þær algengir húsfuglar; eru til yfir 200 tegundir af tömdum dúfum.
Bréfdúfur eru tamd-ar til þess, að bera bréf milli bæja og þorpa. |>ær
hafa ótrúlega hart flug, og geta flogið 10 milur á ein-um klukkutima.87

Klæiisfuglar.

Hænsfuglar hafa g a n g f æ t u r. J>eir fætur eru raeð þreinur framtám
og einni apturtá, nokkuð hærri en hinar, og allar með breiðum klóm til
pess, að róta í jörð og moldu. Nefið er vanalega stutt og kúpt, og öll
beinabygging sterk. Margir hafa skrautlegar fjaðr-ir, einkum
karlfuglinn, en stutta vængi, og fljúga flestir illa. Eiginleg hæns
hafa kjötkamb á höfðinu, og spora aptan á fótunum. Karlfuglarnir
(hanar) hafa langar stélfjaðrir, og eru litfagrir. |>eir hafa marga
kvennfugla (hænur) um varptímann, en hænurnar ann-ast um eggin.

Taindir hænsfuglar eru: hin vanalegu hœns,fasctn, kalkún og pá/uglar;
villtir eru: orrar, akurliœns og rjúpur. Bjúpur hafa loðna fætur fram á
klær, og skipta litum suinar og vetur ; pær hafa létt flug, hlaupa vel,
og lifa helzt í fjallalöndum. Ejúpur eru víða um norðurhluta Ameriku og
Európu. Eru pær algengar hér, og veiddar mjög á vetrum; og pá ýmist
hafðar hér til fæðu, eða seldar til útlanda.

Hlaupfuglar.

Strútar eru hinir helztu hlaupfuglar. |>eir hafa hlaupfætur, pað er,
fætur með engri apturtá en tveimur eða premur breiðum framtám og
gangpófum undir. Hálsinn er langur og snoðinn, höfuðið heldur litið, og
vængirnir ófullkomnir. Strútar geta ekki flogið, en að eins veifa
vængjunum á hlaupum; eru peir svo fljótir, að fóthvötustu hestar hafa
naumlega við peim. Strútar lifa helzt í hópura á heiðum og eyðimörkum
hinna heitu landa. Verpa peir figgjnm88

sínum í sanci, og annast karlfuglinn einn um pau, en kvennfuglinn ekki.
Eggin vega nálægt 3 pundum ; er skurnið stundum notað sem ker í Afríku.
Heldur eru strútar einfaldir og huglitlir. og forða sér á hlaup-um,
pegar þeir eru eltir; er mælt, að þeir styngi pá stundum höfðinu niður
í sandinn til þess, að fela sig fyrir peim, sem eltir pá. Opt ber pað
líka við, að peir slá með fótunum eins og hestar, pegar peir geta ekki
forðað sér lengur. Stútsfuglarnir í Afríku hafa að eins tvær tær. Eru
peir hinir stærstu fuglar, sem. nú lifa, full 8 fet áhæð, og vega hér
um bil 150 pund. |>eir hafa mjög lengi verið veiddir vmist vegna
kjötsins, sem haft er til manneldis, eða fjaðranna, er pykja fagrar, og
eru mjög opt hafðar til skrauts. Strútsfuglaheili var á fyrri öldum
einn af dýrindisrétt-um Rómverja.

Skyldir strútunura voru móafuglar á Nýja-Sjá-landi, sera nú eru
útdauðir, líkast til fyrir fáura öld-um. J>eir lifðu af plöntum, og
gátu ekki flogið. Karlfuglinn var yfir 10 fet á hæð. og eggin svo stór,
að helmingur af skurninu huldi mannshöfuð algjörlega.

Á Madagaskar var einnig risavaxinn fugl, sem nú er einnig að öllum
likindum útdauður. Voru egg hans 5—6 sinnum stærri en strútsegg, eða
hér um bil 50,000 sinnuni stærri en egg kolibrífugla.

Yaðfuglar.

£að er ekki gott að segja glögg einkenni á fugla-flokki pessura. |>eir
raynda millumlið miili hænsfugla og sundfugla, og er vöxtur peirra,
bygging og 'lifnað-arhættir mjög ýmiss konar. Vanalega hafa peir
lang-89

an miðfót, fiðurlausan upp fyrir bæl (vaðfætur). Flest-ir eru
fitjalausir, en nokkrir hafa blöðkur á tánum, sem ekki eru reglulegar
fitjar, en hjálpa pó fuglinum til pess að fleyta sér áfram á vatni;
nokkrir vaðfuglar hafa og fullkomnar sundfitjar. Apturtáin er optast
stutt, og að eins snertir jörðina að framan. Lengd framtánna er optast
í meðallagi, en pó kemur fyrir, að sumir vaðfuglar hafa svo langa tá,
að hún er lengri en fuglinn sjálfur, hjálpa pær til pess, að halda
fugl-inum uppi á for og fenjum. Allur fjöldi vaðfugla heldur sig hjá
vötnum og á votlendum stöðum, en pó lifa ýmsir upp til fjalla og á
eyðimörkum. Margir eru farfuglar og fljúga flestir vel og sumir
ágætlega. — Helztu íslenzkir vaðfuglar eru:

Með stuttri apturtá : heiðlóur, tjáldar, stelkar, spóar, hrossagaukar
sendlingar og lóuþrœlar.

Með stórri apturtá: keldusvín og fiskhegrar.

Með blöðkur á tánum (blaðfitjaðir) : þórshanar, óðinshanar og
blesandir.

Af útlendum vaðfuglum má nefna stork , íbis og flamingó.

Storkar eru háfættii' með beinu og löngu nefi, og hafa opt fagran og
gljáancli lit. f>eir lifa víða, helzt í vatnsríkum héruðum, en forðast
fjöll og eyðimerkur. Einkum eru froskar fæða peirra.

Ibis hefirlangt og íbjúgt nef, og fiðurlausan háls og höfuð með svartri
húð silkimjúkri. J>að er auðvelt, að temja pá, og verða peir mjög
fylgispakir við menn. Ibis var haldinn mjög heilagur hjá Eorn-Egiptum,
og var tilbeðinn.

Flamingóar hafa hnébogið nef með tenntum röð-

590

um, háa fætur og langan og boginn háls. J>eir eru sumir hvitir að lit
með rauðum blæ, en aðrir næstum fagurrauðir, og allir heilfitjaðir.
J>eir lifa i stórum hóp-um í Afríku og víðar. Flamingóar byggja
strýtu-mynduð hreiður úr leir og stráum með litilli skál að ofan, sem
þeir verpa eggjum sinum i. J>eir eru hug-litlir og varir um sig, og
hafa vörð úti ef þeir ugga að sér; verða þeir naumlega skotnir á
daginn, en eru veiddir i net um nætur, Flamingóar fljúga vel; þyk-ir
það undra fagurt að sjá þá fljúga gegnum loptið i fleygmyrKÍuðum
flokkum þúsundum saman, og bera við bláan himin i fagurrauðum röðum,
sem ýmist hefja sig eða hniga; þegar þeir setjast allir niður, líta
þeir út í fjarska eins og rauðklæddar hermannaraðir. Eru þeir þvi
stundum kallaðir „hinir ensku hermanna-fuglar".

Sundíuglar.

Sundfuglar eru margir og fjölbreyttir. Hin helztu einkenni þeirra eru
sundfætur, J>eir fætur eru með fit eða sundhúð milli tánna, en að
byggingu geta þeir þó verið töluvert mismunandi. Sumir sundfuglar hafa
fitjar að eins á milli framtánna, en apturtáin er þá annaðhvort engin
eða litil og alveg fitlaus (tvifitjaðir

sundfuglar), en aðrir hafa fitjar milli allra tánna (þrí-

/

fitjaðir sundfuglar). A flestum eru fitjarnar heilar fram á klær, en á
sumum klofnar að framan, eður að eins blöðkur á tánum (blaðfitjaðir
sundfuglar). Nef sundfuglanna er fjarska mismunandi, en þó optast klætt
að utan vaxkenndri húð. Fiður hafa þeir fast og þykkt, sem ryður af sér
vatninu, vegna fitu eður

91

olíu, sem fuglarnir smyrja fjaðrirnar úr með nefinu; fituna fá peir úr
kirtli nokkrum ofan við stélið.

Svo sem gefur að skilja, lifa sundfuglarnir mest á sjó og vötnum, en
minna á purru landi; enda eiga margir peirra ákafiega illt með að sitja
og ganga á landi, pví fæturnir eru opt svo langt hvor frá öðrum, að
fuglinn vagar til beggja hliða á ganginum, eða peir eru svo aptarlega,
að hann verður að sitja næst-um lóðréttur, svo sem sefendur.

Margir sundfuglar kafa furðu djúpt, og róa sig með vængjunum áfram 1
vatninu, en aðrir kafa aldrei, heldur að eins synda. Sumir eru ágætir
flugfuglar og margir farfuglar.

Jpess má geta, að næstum allir sundtuglar lifa á dýrafæðu, en að eins
örfáir geta notað jurtafæðu. f>eir lifa helzt í hópum, og auka mjög kyn
sitt, pó eru nokkrir, sem að eins verpa einu eggi.

Hjer við strendur er fjöldi sundfugla af ýmsu kyni; aðalflokkar peirra
hinir helztu eru:

1. Meðlöngumvængjum.

a. prífitjaðir.

Skarjar eru dökkir að lit og hafa nokkurs konar sarp eða poka undir
nefinu.

b. TvíHtjaðir.

Máfar hafa punnt og hnífmyndað nef, og langa og breiða vængi. Aí peim
flokki eru svartbakar og s k e g 1 u r.

Kríur hafa litla fætur rauða, og beint og fram-dregið nef, langa vængi
og mjótt og hvasst stél, vana-lega klofið,92

Kjóar hafa bogið nef og klær; þeir eru grimmir og ákafir, og elta aðra
fugla.

Fýlungar bafa hak á nefinu; nefholurnar eru tví-skipt pipa, og
nasaholurnar eru framan á hakinu. D r ú ð i er af fylunga flokki; er
hann talinn minnst-ur allra sjófugla.

2. M e ð s t u 11 u m v æ n g j u m.

Gæsir, svanir og flestar endur hafa flatvaxið nef með krók að framan og
tenntum röðum. Tennurnar hafa nokkuð líkt ætlunarverk eins og skíðin i
hvölun-um, sem sé að sía frá vatnið, sem fuglarnir taka upp í sig með
fæðunni.

Gœsir eru gráar að lit með háu og gulu nefi og rauðgulum fótum. H e 1 s
i n g j a r hafa dökkleitt nef og fætur. Gæsir og helsingjar eru
farfuglar, og eru hér helzt á vorin og síðari hluta sumars.

Svanir (álptir) eru stórvaxnir fuglar með löngum hálsi og syngja og
kvaka fagurlega. f>eir sitja sjald-an á landi, og eiga heldur erfitt
með að fljúga, eink-,um að lypta sér fyrst upp af vatninu; peir synda
vel, en kafa ekki. Hinn í s 1 en z k i s vanur er minni vexti, en
margar tegundir i útlöndum ; en liturinn er hvítur með gulleitum blæ;
svo er og litur flestra svana, að undanskildum svaninum frá
Nýja-Hollandi, hann er alsvartur með rauðu nefi.

Endur eru hér ýniiss konar, bæði kringum strend-ur landsins og á ám og
vötnum upp í landi. Merk-astur fugl af andakyni er æðarfuglinn sökum
arðsemi sinnar.

Æðarfuglar hafa fiðurlausa bletti frá nefinu upp á ennið; hálsinn og
höfuðið að ofan, hryggurinn og93

mikill kluti af pakfjöðrum vængjanna eru hvitar að lit, en vængirnir
ljósgrænir og gljáandi; að öðru leyti er liturinn mósvartur eða
svartur. Augun eru rauðmórauð,, nefið grængult, og fæturnir grænleitir.
Æðurin (koll-an) er minni og grámórauð að lit. Æðarfuglar eiga erfitt
með að ganga á landi, en eru grunnsyndir og kaía ágætlega. Er mælt, að
þeir sæki stundum fæðu til botns á 55 feta dýpi. Geta þeir verið 6
minútur i kafi, en eru sjaldan lengur i einu en VU—2 minút-ur undir
yfirborði vatnsins. J>að er auðvelt að t.emja æðarfugla, og gjöra þá
svo gæfa, að það megi taka þá af eggjunum, og láta þá á þau aptur án
þess, að þeir fljúgi burtu, eða styggist hið minnsta.

Aðalheimkynni æðarfugla eru hin norðlægu lönd; eru víða not þeirra
mikil og arðsöm (egg og dúnn). Vanalega verpa þeir ti—8 eggjum, og
annast æðurin ein um þau, en blikinn flýgur burtu, eptir að æðurin
hefir orpið. Æðarvörp eru hér allviða og töluvert arð-söm. Er það
einkum nú á siðari árum, að menn hafa lagt nokkra rækt við æðaifuglinn.
Er hann friðaður hér uni allt land, og varðar sektum ef hann er
drepinn.

Alkufuglar hafa enga apturtá og stutta vængi. |>eir lifa hvergi nema i
norðlægum löndum. Af þess-um flokkieru: álkur, langviur, teistur og
lund-ar. Geirfugl var af álkukyni; hann er nú útdauður.

Lómar hafa apturtá og eru ýmist heilíitjaðir eða blaðritjaðir. Af þeim
flokki eru: lómar, himbrimi, s e f e n d u r og f 1 ó r g o ð a r.

Af' útlendum sundfugluiii má nefna pelikana og mörgæsir.

Pdikctnar eru sama kyns og skarfar, en eru álíka94

stórir og álptir, |>eir hafa langt og mikið nef, með stórum húðpoka að
neðan; par geyma peir fiska og fleiri dýr, sem peir veiða. Heimkynni
peirra eru heitu löndin. Hafa peir sumstaðar verið tamdir og látnir
veiða fiska.

Morgæsir (Pingvin) hafa næstum keilumyndaðan íikama, og ákaflega stutta
vængi. er meira likjast bæxlum á hval en vængjum á fugli.
Vængfjaðrirnar eru hreisturmj*ndaðar, og líkjast töluvert hreistri
fisk-anna. Mörgæsir eiga heima við heimskautslöndin syðri; koma pær
aldrei á land nema um varptimann, en lifa annars alltaf á sjónum, synda
og kafa, en geta ekki flogið. Við sundið uota pær vængina til pess, að
róa sig áfram í vatninu.

3. Skriðdýr.

Skriðdýrin hafa húð, er skiptist í skildi eða bein-hreistur. J>au anda
með lungum, en hafa kalt blóð.

|>ess er áður getið, að blóðrás spendýra og fugla sé næsta lík og hjá
manninum; en blóðrás skriðdýra er að pvi leyti alveg frábrugðin, að
hægra og vinstra apturhólf hjartans eru ekki sundur skilin með
vöðva-vegg. þar rennur pvi saman bæði slagæða- og blóð-æðablóð. Sökum
pess að skriðdýrin hafa kalt blóð, pá eru pau rok og köld að preifa á,
og hreyfingar peirra, meira en spendýranna, bundnar við hita
náttúr-unnar að utan. I hita eru pau fjörug, en í kulda dauf og
seinfær. og missa pá matarlystina. í köldum löndum liggja pau í dvala á
vetrum, en vakna á vor-iu. Að andlegu atgjörvi standa skriðdýr heldur
lágt;95

og aldrei verða menn varir við "þann hagleik og líst hjá peim, er lýsir
sér í atferli margra dýra með heitu blóði. Skriðdýr eru ákaflega
lifseig. og verður litíð eður ekkert meint við sár þau og meiðsli, er á
sömu stundu yrðu fuglum og spendýrum að bana. Flest eru skriðdýr í
heitum löndum, en færri í köldum, Hér á íslandi er alls ekkert
skriðdýr.

Skriðdýr eru: skjaldbökur , eðlur , krókódilar og höggormar.

Skjáldb'ókur eru tannlausar, en hafa hornkennt nef, svipað fuglsnefi.
J>ær hafa fjóra fætur, og'tvo skildi, bakskjöld og kviðarskjöld, ýmist
beinkennda eða leðurkennda. Skildirnir eru vaxnir saman á rönd-unum, og
tengdir við beinagrindina að innan ; hylja peir allan likamann nema
hofuð og fætur, en þó geta flestar skjaldbökur dregið pað hvorttveggja
alveg inn undir skildina, pegar pær vilja. Skjaldbökur lifa ým-ist i
sjó eða fersku vatni, og sumar á purru landi.

Margar skjaldbökur eru ætar, og pykja dýrindis-fæða. Skildirnir af þeim
sumum eru notaðir i skraut-smiði.

Eðlur hafa flestar fjóra fætur , en svo stutta, að kviðurinn dregst með
jörðu. halinn er optast langur, og hjálpar til að hreyfa dýrið áfram ;
en á mörgum er hann svo stökkur, að hann brotnar af, stundum einungis
af peirri orsök, að dýrin verða hrædd.

K a m e 1 e o n hefir kamb upp úr höfði; tungan er föst að aptan við
langan og teygjanlegan vöðva. f»að hefir og langan og mikin griphala.
Kameleon skiptir litum si og æ, og getur horft með sínu auganu 1 hverja
áttina í einu.96

G e k k o heflr rödd; og á tánum eru sogflögur; getur pví dýrið sogið
fæturna fasta. gengið upp veggi og neðan á loptum líkt og ílugur.

Stálormar eru fótalausir og líkir að vexti og höggormar. þegar peir eru
hræddir brotna þeir sund-ur, ef við þá er komið.

Krókódilar, líkir eðlum. hafa fjóra stutta fætur og langan og digran
hala ; á apturfótunum eru sundfitjar en engar á framfótum. Hausinn er
flatur og breiður með ógurlegu gini og SO keilumynduðum tönnum; vaxa
pær jafnóðum og pær slitna, og eins þótt þær brotni. Skrokkurinn er
allur þakinn sterkum beinskjaldaröð. um. Krókódílar eru hin einu
skriðdýr er hafa þind. Krókódílar verpa mörgum eggjum í sand og leir;
um æxlunar timann hafa þeir rödd og eins meðan þeir eru ungir. J>eir
lifa við ár og vötn í heitum löndum, og synda og kafa vel. Minnst eru
þeir á flakki um miðja daga, en meira um nætur, og eru þá opt all
hættuleg-ir fyrir menn og dýr.

Helztu krókódíiategundir eru Nílar-krókó-d í 11 i n n (í Afriku) ; k a
í m a n (í Ameríku) og gavíal (á Indlandi).

Höggormar eru langvaxnir og sívalir. þeir hafa enga fætur og ekkert
brjóstbein. I kjálkaliðnum er bein nokkurt, er gjörir ginið svo
þenjanlegt, að peir geta gleypt ótrúlega stórt, jafnvel gildari dýr en
peir eru sjálíir. Bein petta er og í íieiri dýrum, en tölu-vert minna.
Höggormar hafa langa og klofna tungu, og margar raðir af tönnum í
gininu ; vita pær allar aptur. E i t r a ð ir - h ö g g o r m a r hafa
tvær holar tennur í efra skolti, er standa í sambandi við eitur-97

kirtla á höfðinu aptan við augun. þegar peir bíta, spýtist eitrið úr
kirtlinum íram í gegnum tennurnar. Nái pað að blandast blóðinu, drepur
pað menn her um bil á sömu stundu, stundum eptir 5 mínútur. Höggormar
ganga við og við úr húðinni, og fá aðra nýja í staðinn. Ekki eru allir
höggormar eitraðir, og nef'nast hinir k y r k i - s 1 ö n g u r. f>ær
bíta ekki bráð sína til dauðs, heldur merja hana sundur. Eru pær sumar
full 40 fet að lengd.

Sumum höggormum má kenna að dansa eptir hljóðfalli.

4. Froskdýr.

Froskdýr lifa bæði í vatni og á landi; pau hafa nakta húð og taka
myndbreytingum. Meðan pau eru ung, anda pau með tálknum, en fullvaxin
með lung-um; pau anda og í gegnuni húðina. Eroskdýrin verpa eggjum á
vorin, og halda sig pá við tjarnir, í gryfjum og ýmsum rökum stöðum.
Froskdýrin eru mjög lif-seig eins og skriðdýrin, og pola jafnvel pótt
vatn frjósi um pau. Suin froskdýr ^eru eitruð, en pað eitur er ekki
skaðlegt fyrir menn, en getur ver$ drepandi fyr-ir litla fugla.

Salcmöndrur eru eitraðar — Proteus er augnalaus, og lifir í vötnum
neðanjarðar. — Axolotl er mjög hafð-ur til matar. f>essi froskdýr hafa
hala, en hinir eigin-legu froskar eru halalausir, pegar peir eru
fullvaxnir, en meðan peir hafa tálkn í ungdæmi sinu, hafa peir hala.
J>eir hafa langa apturfætur, og eins konar geltandi eða kvakandi rödd.

59S

5. F í s k a r.

Fiskarnir kafa kalt blóð, anda með tálknum, og eru hreistraðir; peir
sj'nda með uggum, og eru peir útlimir peirra. Allir fiskar lifa i sjó
eða fersku vatni.

Flestir fiskar eru nokkuð langvaxnir og ávalir, gildastir um miðjuna en
mjórri fram og aptur; rennur höfuð, bolur og hali saman í eitt.
Hreisturblöðin, sem eru yfirhúð fiskanna, eru föst að framan en laus að
aptan, og liggur hvert á annað eins og þaksteinar. Margir fiskar eru
mjög hálir og slepjaðir utan. Allt þetta, líkams myndin ,
hreisturbyggiugin og slepjan, gjörir fiskana mjög hæfa til þess, að
renna sér áfram í vatninu og yfirvinna mótstöðu þess; encla er flýtir
sumra fiska ótrúlega mikill.

Beinabygging fiskanna virðist i fljótu bragði mjög frábrugðin
beinabygging spendýranna; en þó má finna þar flest hin sömu bein, þó
lögun þeirra sé ó-lik, og þau standi ekki í sömu hlutföllum hvert til
annars. Aðalhluti beinagrindarinuar er hryggurinn. Hver liður er
skálmyndaður í báða enda, og koma saman einungis á brúnunum. Bifin eru
margfalt fleiri i fiskunum en spendýrunum; hið sama er og að segja um
höfuðbeinin. að þau eru mjög margskipt, og flest þunn og létt. enda eru
svo flest bein fiskanna. — Ugg-a r n i r eru myndaðir úr beingeislum,
er ganga inn á milli rifjanna, og eru sameinaðir með húð eða himnu;
geta þeir bæði þanizt út og dregizt saman. Uggarnir eru tvenns konar, s
t a k i r eða t v í s e 11 i r. Stakir eru: b a k u g g a r,
gotraufaruggar og s p o r ð-99

u r, en tvísettir rbrjóstuggarog kviðuggar, er svara til fram- og
apturlimanna á spendýrunum. Sporðurinn stendur lóðrétt í vatninu;
hjálpar hann mest til pess að hreyfa íiskinn áfram í vatninu, en
tví-settu uggarnir halda jafnvægi hans. Flestir fiskar hafa sundmaga,
en hann er loptfyllt blaðra, er liggur milli parma og hryggjar, og
heldur fiskinum á vissu dýpi. — A n d a n a r f æ r i fiskanna eru t á
1 k n-i n. f>au sitja á tálknbogunum , og eru rauð að lit meðan
fiskurinn er lifandi, en hvitna fljótt, pegar hann er dauður, pvi
blóðið hverfur pá úr peim. Fiskar anda á pann hátt, að opna munninn, og
hleypa sjón-um eða vatninu um tálknin út í gegnum tálknopin. Hefir pá
loptið (súrefnið), sem er í vatninu, sumu á-hrif á blóðið í tálknunum,
eins og pegar spendýrin soga loptið niður í lungun, n. 1. að breyta pvi
í slag-æðablóð. Margir fiskar eru mjög tenntir; sitja tenn-urnar ekki
einasta í kjálkunum. heldur viðar í munn-inum. og pað jafnvel á
tungunni sjálfri. Flestir fiskar lifa af öðrum fiskum og ýmsuni fleiri
dýrum. |>eir eru gráðugir, eta mikið, og hlífa ekki einu sinni sínu
eigin kyni. — Sumir fiskar lifa eingöngu í sjó, aðrir í fersku vatni,
en sumir í hvorttveggja, svo sem laxar og silungar, er lifa annan tima
ársins i sjó en hinn í ám og vötnum. f>essar göngur fiskanna frá ein-um
stað til annars orsakast ýmist af pvi, að peir leita sér að fæðu, eður
að peir flytja sig á vissa staði til pess að hryggna.

Frjðsemi fiskanna er fjarskaleg; sildin á 400,000 egg eða hrogn,
styrjan 1.500,000, og nokkrar porsk-tegundir margar millíónir Margir
fiskar gjóta helzt á100

sandrifjum út í sjónum eður upp við strendur. J>egar liryggnan hefir
gotið, frjófgar karlfiskurinn hrognin, en eptir pað yfirgefa flestir
fiskar pau algjörlega. J>ó eru til fiskar, svo sem hornsílið, er gjörir
peim eins konar hreiður, og ver pau skemmdum og eyðileggingu.

Fiskarnir eiga marga óvini, ekki einasta í sinum eigin flokki, heldur
og meðal margra annarra dvra. Spendýr sjávarins og ýmsir sundfuglar eta
ógrynnin öll af peim. J>ar að auki hafa mennirnir frá alda öðli stundað
fiskiveiðar; og engin dýrafiokkur er mann-kvninu að eins miklum notum,
að undanskildum spen-dýrunum. Margar pjóðir lifa næstum eingöngu á
fiskiveiðum.

Sumir fiskar hafa ekki fullkomna beinagrind; held-ur brjósk i stað
beina að nokkru eður öllu leyti. Nefn-ast peir eptir pvi bæði
beinfiskar og brjósk-f i s k a r.

lieiníiskar.

Markrili er langvaxinn, apturbluti bakuggans og gotraufaruggans er
margskiptur og sporðurinn klofinn. Hann lifir ekki ber við land, en er
í Englandshafi og viðar. Hann fer langar ferðir, opt i tjarska miklum
torfum, og er veiddur mjög í net. — Sverðfiskiir er 6—10 álnir að
lengd. Efri skolturinn er langur og líkist sverði að lögun. Ræðst hann
stundum á hvali. og er mælt, að hann diepi pá með sverðinu. Hann er
einkum i Miðjurðarhafinu. — Flugfiskur, sem er á btærð við síld, getur
flogið, pví brjóstuggarnir eru af-nrwtórir : ná peir næstum aptur að
sjjorði. Hann lifir i hiiiuiu heitu hufum, og stekkur opt upp úr
sjonum,101

og svífur áfram í loptinu; en ekki getur hann lypt sér eða lækkað sig á
fluginu, og fellur pví opt niður flokkum saman á skip, er um fara. —
Hornsíli eru litlir fiskar, er lifa helzt i tjörnum, leirpollum eða
lækjum. J>au hafa hreyfanlega brodda upp úr bakinu, og skipta litum. Um
pað leyti, sem pau maka sig, er karlfiskurinn fagurrauður eða grænn.
Hann bygg-ir eins konar hreiður fyrir hrognin úr stráum og fleiru; en
pegar pað er fullgjört, leiðir hann pangað kvenn-fiskinn, er hryggnir í
hreiðrið, en karlfiskurinn frjófg-ar siðan hrognin. Opt hryggna margir
kvennfiskar í sama hreiðrið, og annast einn karlfiskur um öll hrogn-in,
og ver hreiðrið fyrir árásum kvennfiskanna, er iðu-lega reyna að
eyðileggja það og eta hrognin. — Stein-bítur hefir stórar og sterkar
tennur, og er heldur ljót-ur fiskur. Hann veiðist töluvert hér við
strendur, einkum á Vestfjörðum, og pykir allgóð fæða. Roðið nota
Vestfirðingar i skó. — Hrognkelsi er hér töluvert al-gengur fiskur,
lifir helzt á fjörum, par sem mikið pang er og pari, en veiðist minna
sumstaðar nú en áður. Karlfiskurinn heitir rauð magi; er hann töluvert
minni vexti en kvennfiskurinn eða grásleppan. J>að er einkennilegt við
pessa fiska , að kviðuggarnir mynda eins konar sogflugu. Karlfiskurinn
annast um ungana. — Lúður eru flatvaxnar og synda á hliðinni; önnur
hliðin er hvít en hin dukk, og er hún nokkuð kúptari en hin. Bæði augun
eru á dukku hliðinni, og veit hún upp en sú hvíta niður; munnurinn er
skakk-ur. Gotraufarugginn og bakugginn ganga eptir skrokknum
endiiöngum. Sumar lúður eru margar áln-ir á lengd. Hér við strendur eru
margs konar lúðu-102

tegundir, með ýmsum nöfnum, og veiðast töíuvert á öngla. — porskcir eru
langvaxnir, smáhreistraðir með priskiptum bakugga og gotrauíarugga.
J>eir halda sig i stórhópum í sjónum, og eru mjög víða veiddir í
At-lantshafinu; en mest eru pó fiskimið við Kew-Found-land
(Nýfundnaland) við Ameríku, Lófót i Noreg* og hér við Island. Hér er
porskaveiði hin langtum arð-samasta fiskiveiði. Hefir hún verið stunduð
meira eða minna siðan um landnámstið, mest á opnum bátum. Meginhluti
porsksins er veiddur á öngla og nokkuð í net. Fjöldi fólks í
sjávarsveitum lifir hér um bil eingöngu á porskveiði. Er nú bæði
harðfiskur og salt-fiskur ein af aðalverzlunarvörum vor íslendinga. Auk
landsmanna sjálfra stunda Frakkar, Bnglendingar og stundum fleiri
pjóðir hér porskreiðar á piljuskipum, og vinna á pví sum árin ágrynni
fjár. — ísa er lik hin-um eiginlega porski, en er pó að jafnaði
heldurminni; við brjóstuggann er dökkur blettur. Isa er veidd hér
töluvert einkum á vissum tímum ársins , en hún er jaínan í lægra verði
en porskur. — Síld er stór-hreistruð og ekki ólík laxi að siá. Hún er
hinn eini fiskur, er hefir brjóstbein. Sildin heldur sig optast út í
reginhafi, en kemur helzt á vissum timum ársins i stórum flokkum upp að
ströndum og inn á firði og víkur. Stundum eru síldartorfurnar margar
milur á lengd, og geta verið svo péttar, að naumlega verði ró-ið i
gegnum pær, og má pá ausa peim upp með háf-um og skjólum. Kópsíld og
hafsild er algeng hér ; sardinur lifa í Miðjarðarhafinu; pær eru lagðar
í loptheldar pjáturöskjur með olíu, og eru al-geng verzlunarvara. Mest
er sildarveiði stunduð við _Bret<103

land, Holland, Noreg, og nú á síðari árum hafa Norð-menn leitað hingað
til lands, og veiða hér mikið í flest-um árum. Nú eru og stofnuð hér
nokkur innlend sildarveiðafélög. — Laxar hafa fituugga fyrir framan
sporðinn; er hann einkenni allra fiska af því kyni (laxar, sikingar).
Laxveiði er hér viða allmikil ; einkum eru peir veiddir i kistur eða
net, og stundum kræktir upp úr hyljum með löngum stöngum. — Sil-ungar
eru líkir hinum eiginlega laxi að skapnaði. Hér eru mörg silungakyn með
ýmsum nöfnum í ám, lækjum og stöðuvötnum. Mestu veiðivötn eru Mývatn og
Jnngvallavatn. Helzt eru silungar veiddir í net, eða dorgaðir upp um ís
á vetrum. —• Geddur eru lang-vaxnar, bakugginn er mjög aptarlega,
munnurinn stór, með mörgum tönnum. Geddur lifa i fersku vatni, eru
gráðugar, og eta ekki einasta fiska heldur og froska, andarunga,
völskur o. fl. J>ær eru ekki hér. — Álar eru langvaxnir og sivalir likt
og höggormar, smá-hreistraðir og slepjaðir. peir geta lifað oíurlitið á
landi, og skriða stundum spölkorn á purru milli vatna. Alar eru hér á
nokkrum stöðum i lækjum og tjörn-uia, og eru etnir. H r ö k k á 1 a r,
sem lifa i fljótum í Suður-Ameríku, eru rafmagnaðir, og deyfa með pvi
eða drepa fiska og önnur dýr*.

Brjóskfískar.

J>ar undir teljast: styrjur, hákarlar og s k ö t u r. J>eir eru allir
beinlausir að mestu eður

*) Ekkert eiga peir skylt við hrökkála pá, sem getið er um í
munnmælasögum hér á landi, sem að eins hafa gkapast af hjátrú.104

öllu leyti; munnurinn er neðan á höíðinu og sporðurinn skásniðinn. Ekki
eru peir eins fullkomnir að byggingu eins og beinfiskarnir, og hafa
ekki eiginlegt hreistur, heldur beinskildi (styrjur) eða beinkennda
brodda eða körtur (hákarlar). Tálknopin eru optast 5—7 á hvorri hlið,
og engin tálknlok nema á styrjum.

Styrjur hafa sömu tálknbyggingu og beinfiskarnir. Eptir líkamanum ganga
fimm beinskjaldaraðir ; munn-urinn er tannlaus og framteygjanlegur.
|>ær lifa í sjó, en ganga upp í ýmsar stórár, til pess að hryggna
(Yolga, Duná, Rín, Elben o. fl.). Fiskurinn er etinn, og söltuð hrognin
(kavíar) pykja góð fæða, og eru dýr verzlunarvara ; úr sundmaganum er
gjört lím (húsUas). Sumar styrjutegundir verða allt að 12 álnum á
lengd, en aðrar eru mikið minni.

Hákarlar og Skötur hafa mörg tálknop en engin tálknlok; munnurinn
liggur um pvex't neðan á höfðinu; verður pví fiskurinn að hvolfa sér
við, og snúa kviðn-um upp, er hann ætlar að grípa eitthvað, sem er
fyr-ir ofan hann í vatninu. Húðin er alsett hörðum broddum og heitir
skrápur.

Hákarlar eru langvaxnir og sívalir með skásporði og synda ágætleg.
J>eir eru gráðugir og grimmir rán-fiskar, sumir hafa svo hvassar tennur
og sterkar, að peir geta stýft sundur mann um pvert. — skötur eru
punnar og flatvaxnar, með stórum brjóstuggum og löngum hala; tálknopin
eru að neðan, augun að ofan. — Sagarfískur telst með skötum. Hann hefir
langa beintrjónu með hvössum tönnum báðum megin. Lifir einkum í
Miðjai'ðarhafinu.

Hákarlaveiði er stunduð hér töluvert3 einkum við105

Eyjafjörð og á Vestfjörðum. og er opt all arðsöm. Helzt er pað lifrin.
er menn sækjast eptir, pvi lýsi úr henni er góð verzlunarvara, og var.
áður en steinolía fluttist hingað, meginljósmatur í mörgum sveitum.
Fiskurinn er og etinn, en er fyrst kasaður og síðan purkaður. Nýr er
hann lítt ætur eða jafnvel banvænn. — Sköt-ur veiðast hér nokkuð á
sumum stöðum, en litla pýð-ingu heíir sú fiskiveiði fyrir oss.

Undir pá dýraflokka, sem hér fara á eptir, heyra einungis beinlaus dýr.

II. Liðdýr.

Liðdýr hafa enga beinagrind; bolurinn og fæturn-ir eru liðaðir, og
aðalhluti taugakerfisins liggur eptir kviðnum endilöngum. Mörg eru
hulin harðri húð, er hefir líka pýðingu eins og brtnin fyrir
hryggdýrin, að pví leyti, að vöðvarnir eru festir við hana að innan. í
stað heila og mænu hafa liðdýrin taugahnút i höfð-inu og tvöfaldan
taugastreng, er liggur aptur eptir kviðnum; er hann sameinaður á vissum
stöðum með taugahnútum. Blóðið er kalt í fiestum og litarlaust.
Liðdýrin skiptast i skorkvikindi, kongulær, fjölfætinga og krabba.

Skorkvikindi.

Skorkvikindi hafa 6 fætur, prjá hvorum megin, og taka
myndbreytingum,106

Sérhvert skorkvikindi hefir prískiptan líkaina, höfuð, brjósthlut
ogbakhlut, er glögglegagrein-ist hvað frá öðru. Hver hlut.i er
samsettur af hringum. í höfðinu er að eins einn hringur; á því er s o
g-m u n n u r eða bitmunnur, eptir pví á hverju dýrin lifa, tvær f á 1
m s t e n g u r og tvö óhreyfanleg a u g u. fau eru með fjölda mörgum
sexhliðuðum flötum, en hver flötur er raunar sérstakt auga, er öll hafa
eina sameiginlega sjóntaug. Brjósthlutinn er samsettur af premur
hringum. A honum sitja all-ir fæturnir, tveir á hverjum hring, og að
ofan tveir eða fjórir vængir; sum skorkvikindi eru þó vængja-laus, svo
s^n flær og lýs. Bakhlutinn er sam-settur af mörgum hringum; á honum
eru hvorki fæt-ur né vængir, en opt er aptast á honum sérstakt
verk-færi, svo sem eiturbroddurám á býflugunum ; sum

r

hafa par eins konar töng o. s. frv. A brjósthlutanum og apturhlutanum
eru a n d h o 1 u r, er loptið sogast inn um; gengur pað út um
allanlíkaman eptir andrenn-um, og hefir áhrif á blóðið.

Flest skorkvikindi auka kyn sitt með eggjum, og taka miklum m y n d b r
e y t i n g u m frá byrjun. |>eg-ar myndbreytingin er f u 11 k o m i n,
sem kallað er, myndast fyrst maðkur úr egginu, er mjög líkist ormi.
Maðkurinn er gráðugur, etur mikið og skiptir opt um húð. Við síðustu
húðskiptin tekur hann á sig hér um bil fullkomna mynd, en etur ekki og
hreyfir sig næstum ekkert. í pessu ástandi kallast dýrið „pi'ipapegar
pað loksins skríður út úr púpuhíðinu , er pað full-komið skorkvikindi.
J>egar myndbreytingin er ófull-107

komin likist maðknrinn mjög mikið hinu fullkomna, dýri, einungis vantar
vængina algjörlega.

Skorkvikindaílokkurinn er hinn fjölskrúðugasti dýraflokkur, sem til er,
og hefir mikla pýðingu. Sum skorkvikindi eru ákaflega skaðleg, einkum
fyrir jnrta-gróðann; kveður stundum svo ramt að því í útlöndum, að það
veldur hallæri og hungursneyð. Einna svip-legastan skaða hafa pó
engisprettur gjört á vissum stöðum ; enda eru pær jafnan taldar ein með
verstu landplágum. Aptur á móti eru mörg skorkvikindi mjög nytsöm; par
á meðal má telja pau, er eyðileggja önnur skaðleg skorkvikindi , og
pau, er gefa af sér nytsöm efni, svo sem s i 1 k i o r m u r i n n, b ý
f 1 u g-u r o. fl. |>au hafa og mikla jiýðingu fyrir frjófgun jurtanna,
með pví að flytja blómduptið frá einni jurt á aðra, er ekki mundi
berast á annan hátt.

Skorkvikindi eru allstaðar á jörðinni, par sem jurtagróði er, og fer
fjöldi peirra mjög eptír frjósemi landanna. Hér eru heldur fáar
tegundir.

Bjollur eru fjórvængjaðar ; framvængirnir eru hornkenndir og harðir, og
hylja eptri vængina, peg-ar dýrið ekki notar pá. Af pessum flokki eru j
ö t-unuxar, sem helzt lifa á mykjuhaugum. — Járn-s m i ð i r eru
hrafnsvartir og gljáandi, kvikir og fljótir í hreyfingum. þeir lifa í
moldarflögum, unclir steia-um og víðar. Brunnklukkur eru helzt í
óhreinum lækjum, leirbleytu og keldum. Meðan pær eru maðk-ar, kallast
pær vatnskettir. — Spansflugur eru ekki hér, en mjög algengar í
Suður-Európu. |>ær eru grænar að lit og eitraðar; notaðar í áburð og
plástur (spansfluguplástur).108

Engisprettur hafa stökkfætur. mjóa framvængi og skinnkennda, en þunna
apturvængi oíí breiða. |>ær gefa frá sér sérstakt hljóð, með því að
nudda saman vængj-unum og fótunum. Engisprettur eru orðlagðar fyrir pá
eyðileggingu, sem pær hafa gjört í ýmsum löndum. Koma pær stundum fram
i svo péttura hópum, að ekki sér til sólar, og eyðileggja akra, skóga
og hvers konar jarðargróða, sem fyrir verður, svo frjósöm lönd verða að
eyðiraörkum.

Termítcir hafa gagnsæja vængi, og lifa i félagi. J>eir byggja séi', úr
leir eður öðru, keiluraynduð býli, með margvísleguin göngum og klefura.
opt 4—6 álnir að hæð. I félögunum eru sumir termítar vængjaðir, en
aði'ir vængjalausir. Hinir vængjalausu eru vinnu-dýr félagsins, annast
um ungana og annað pess kon-ar. Sumir eru einungis til hernaðar og
rána, og verja félögin. J>eir hafa jafnan stórt höfuð og sterkan munn.
Termitar lifa einkum i hitabeltinu, og gjöra par opt ótrúlega mikinn
skaða á húsum og munum manna; stendst einginn hlutur fyrir peim, nema
hann sé af steini gjör eða málmi.

Æðvœngjuð skorJcvikindi hafa gagnsæja vængi himnukennda — Maurflugur
lifa i félögum eins og termitarnir. J>ar eru vinnufiugur vængjalausar,
er ala önn fyrir hinum vængjuðu, færa möðkunum mat og annast um
púpurnar. Sumar eru herdýr. sem verja raaurabúin, hei'ja á önnur félög
og ræna pau. Nokkr-ar taka óvini sina til fanga, hafa heira raeð sér,
og gjöra að prælura sínura. J>ær eru djarfar og harð-snúnar i
herferðura sinura, fylkja liði, og ganga frara i péttura röðum líkt og
hermenn. Stendur bardagi109

milli tveggja maurabúa opt yfir um langa hríð, og hefst stundum aptur
næsta dag, ef dagur prýtur áður aðrarhvorar hafa fengið fullan sigur.
Til er pað, að maurtf uguivtaka b 1 a ð 1 ý s og ala hjá sér, líkt og
vér höfum kýr eður annan pening, og hafa pær inni á nóttum, en gæta
peirra úti á dagiun. Blaðlýsnar gefa frá sér hunang , en eptir pvi
sækjast maurflugurnar mjög, — Býflugur lifa og i stórum félögum, og
gefa af sér bæði vaxog hunang. Vaxið smita^: út á milli hringanna i
bakhlntanum; er pað mjög not-að til Ijósa, í áburði, plástra o. fl.
Hunangið er safi, er pær sjúga úr jurtum, og æla upp aptur; er pað
einkum haft í meðul og mjöð (eins konar vín). Sökum pessarar miklu
nytsemi hafa menn víða erlendis stór býflugnabú, par sem opt eru 6—800
karlflugur, 10—30,000 vinnuflugur og ein drottning. Drottningin
viðheldur kyninu og er frjósemi hennar mikil. Aldrei má vera nema ein
drottning í hverju búi. J>egar önnur fæðist, flytur hin eldri sig burtu
ásamt nokkrum

r

hluta af búinu. A haustin drepa vinnuflugurnar allar karlflugurnar, og
deyja síðan. Einungis drottningin og vinnuflugurnar hafa eiturbrodd, en
hann er með agnúum. Situr hann pvi vanalega epti^i sárinu, er pær
stinga, og bólgnar pvi opt töluvert í kringum pað.

Hér á landi eru villibýflugur (hunangsflugur, randaflugur), en pær eru
að engum notum.

Fiðrildi hafa eins konar hreistur á vængjunum. er litur út fyrir berum
augum líkt og smágjört dust. J>au lifa mest á ýmiss konar jurtasafa, en
meðan pau eru maðkar eru pau gráðug og eta plöntur. Sum eru hglzt á
flakki um nætur, önnur á kveldin og sum ein-110

ungis á dagin og nefnast eptir pvi : náttf iðrildi, kveldfiðrildi og
dagfiðrildi. Mörg fiðrildi eru undur fögur, en merkast er fiðrildi s i
1 k i o r m s i n s ; ormurinn lifir einungis á blöðum liinna hvitu
mórberja-trjáa. Af púpunni fæst allt silki, sem til er. Er því
silkiormurinn haldinn viða i útlöndum, og er mjög arð-samur.
Upprunalega er hann frá Kina. Var silki-ræktun pekkt par, að minnsta
kosti 3000 árum fyrir Kr. f. En árið 552 e. Kr. flutti grískur munkur
silki-orminn til Konstantinopel (Miklagarðs), og paðan út-breiddist
silkiræktin. Mestu silkilönd nú i heimi eru : Kina, Italía og
suðurhluti Erakklands.

Flugitr hafa einungis tvo vængi. E i g i n 1 e g a r f 1 u g u r eru
hér margs konar, svo sem h ú s f 1 u g a, fiskifluga, mykjufluga og
hrossafluga. — M ý f 1 u g u r eru tvenns konar. r y k m ý og s t i n
g-f 1 u g u r. |>ær halda sig helzt við veiðivötn, svo sem
|>ingvallavatn og Mývatn, og ásækja bæði menn og kvikfénað og sjúga
blóð. Verða stundum svo mikil brögð að pessu, að naumast er fært að
vera úti; kvik-fénaði er ekki viðvært í högum. og hleypur aptur og
fram, til pess að leita sér að skýli. Víða i heitum löndum eru margs
konar skaðlegar flugnategundir. er likjast mýflugum, ogeru'pær kallaðar
„mosJátó". Víða hafa menn engin önnur ráð að verjast peim, en að sitja
upp í háum hjöllum, og kynda bál undir, en þær forðast reykinn. Sumar
villipjóðir smyrja sig með við-bjóðslegum efnum, til pess að fæla pær
burtu. Til er og fluga í Afríku, sem er mjög skaðleg. Blámenn kalla
hana „TsetseHún er litil, en hefir eiturbrodd, en er pó ekki diepandi
fyrir menn; geitur og asnar pola<111

og stingi hennar, en Öll önnur tamin dýr deyja af þeim, nema sumt
ungviði, svo sem kálfar. En örfáir stingir eru nægilegir til pess að
drepa fullorðið naut. J>egar Dr. Livingstone ferðaðist um Afriku, drápu
pessar flugur 43 naut fyrir honum, prátt fyrir alla varúð, sem höfð
var. |>ær halda sig einkum fram með ánni Zambese; en par, sem pær eru,
er öll akur-yrkja ómöguleg og kvikfénaður lifir par ekki nema geitur og
asnar. Menn geta pví ekki haft full not af landinu, né fengið veruleg
ráð yfir pví, fyr en pær eru á einhvern hátt eyðilagðar.

Flœr og Jýs eru vængjalaus skorkvikindi, er lifa á óprifnum raönnum og
dýrum. A öllum hinum æðri dýrum er einhver sérstök lúsategund, svo sem
færilýs á sauðfé, hestlús á hestum o. s. frv. Flær hafa stökkfætur og
geta stokkið t v ö h u n d r u ð lengdir sínar upp í loptið.

lioiigiilær.

Kongulær hafa 8 fætur, fjóra hvorum megin. J>ær eru gráðugar, grimmar,
og Ijósfælnar, og nærast helzt á dýrum. A hinum eiginlegu kongulóm
rennur höfuð

og brjósthluti saman i eitt, svo líkaminn skiptist ein-

/

ungis í tvo parta. A bakhlutanum eru eins konar vört-ur, er gefa frá
sér vökva, sem storknar við áhrif lopts-ins. Ur pessum vökva teygja pær
langa præði, og vefa úr eins konar net (kongulóarvefur), sem er
veiði-snara peirra. J>egar flugur eða fiðrildi snerta vefinn, &)ða pau
við præðina, og verða pannig kongulónni að bráð. — Hér eru ýmsar
kongulær bæði í húsum og úti, en allar eru pær smáar vexti.<112

Skorpíónar hafa liðaðan apturhluta, með eitur* krók aptast; sár af
honum geta v.erið banvæn. Skorpí-ónar lifa hvergi nema í heituin
löndum.

Maurar eru smávaxnir, sumir sjónlausir og lík-aminn liðalaus, Helztu
maurtegundir eru o s t -m a u r og k 1 á ð a m a u r.

Fjtflfætingar.

Fjölfætingar hafa marga fætur og liðaðan líkama.

r

A hverjum lið eru 2 fætur, sinn hvoruin megin. Flestir fjölfætingar eru
smávaxnir ; pó eru sumir í hinum heitu löndum, sem verða um hálfa alin
að lengd. Fremstu fæturnir eru ummyndaðir i eitur-króka, sem geta
orsakað hættuleg sár.

lirabbar.

Krabbar eru mjög stór dýraflokkur, lifa flestir'i sjó, en nokkrir pó í
ám og vötnum. Krabbaflokkurinn skiptist i margar deildir, og eru jmsar
peirra mjög ólikar hver annari. Flestir krabbar hafa kalkkennda skel;
peir anda með tálknum. og hafa optast 4 fálm-stengur á höðinu. Hufuð og
brjósthluti eru opt runn-in saman í eitt; en apturhlutinn skiptist opt
í marga liði. |>eir hafa 10—14 fætur; eru peir festir bæði við
brjósthlutann og apturhlutann. Stærð krabbanna er mjög mismunandi;
hinir stærstu geta orðið álnarlang-ir, en sumir eru svo smáir, að peir
sjást eigi með ber-um augum. Margir krabbar lifa i pangi og þara, eða
af rotnuðum dýra- og jurtaleyfum, og íjölda marg-ir á flskum og öðrum
lifandi sjávardýrum, eins og lys á æðn dýrum. Margir pcir krabbar, sem
svo lifa, eru<113

nijög undarlega skapaðir og ólikir hinum æðri krobb* um. I höfunum
kringum Island er mesti urmull af alls konar krabbategundum. Af hinum
stærri tegundum við strendur Islands eru kampalampi og margfætla
algengastir. Fremstu fæturnir á þessum dýrum eru að framan eins og
griptengur. Kampalampinn hefir langan apturhluta með 5 sundblöðkum
aptast. M a r g-fætlan er nærri hnöttótt en þó trýnis mjó, aptur*
hlutinn er mjög stuttur, og beygist upp undir brjóstið. A Suðurlandi
eru mjög algengir kuðungakrabbar. J>eir hafa skellausan hala, og eru
allir skakkir ; en til pess eigi að verða fyrir meiðslum, lifa peir í
tóm-um kufungum. A þessuni premur krabbategundum sitja augun á
stönglum. Marflær eru smávaxnar; lifa innanum þang í fjörum, undir
steinum o. s. frw J>ær stökkva vel. Líkaminn skiptist í hér um bil
jafnstóra hringi; auguu eru stöngullaus. I fjallavötnum á íslandi eru
skötuormar, smáir krabbar, með kringlóttum skildi og mjóum hala aptur
úr. A sjódýrum lifa ótal krabbategundir hér við land, pannig óskabjörná
fisk-um og hvallús á hvölum. Undarlegir sníkjukrabbar lifa á
hákarlaugum og eins á tálknum silunga. Til krabba-ilokksius telja menn
hrúðurkarla, sem víða sitja á steinum við sjó, pó peir sé að mörgu
leyti ólikir kröbbum, og eins helsing j a'nef, sem opt er á rekavíð.
Margar krabbategundir eru í útlöndum hafðar til mat-ar, pó einkum
humarr, sem er likur kampalampa.

III. Ormar.

Ormar eru langvaxnir , sumir liðaðir, sumir liða*

8<114

lausir; taugakerfið er líkt og liðdýranna; raargir hafa skynjanarfæri.
en pó ekki allir. Engir hafa verulega útlirai, en á mörgum eru
ófullkomnir fætur eða bursta-settar vörtur á hverjum lið. |>eir sem eru
pannig skapaðir, eru kallaðir burstaormar. J>eir lifa flestir í sjó, og
er mesta mergð af þeim kringum strendur Islands. Einna algengastir hér
við land eru þeir orm-ar. sem kallast m a ð k a m æ ð u r. J>eir eru
langir og mjóir, samsettir af fjarska mörgum liðum og bursta-settar
vörtur á hverjura lið. Flæðarmús er sjald-gæfari; hún er stutt og
digur, og slær á hana blá-grænum lit; út úr henni eru lamgir burstar
með gulls-lit. Sumir af ormum þessum hafa utan um sig kalk-pipu. Eitt
kyn peirra (spirorbis) lifir á þangblöðum; er skelin hringmynduð eins
og smáar. hvítar agnir á þaranum. Undir burstorma telst f j ö r u m a ð
k u r; hann er víða hafður til beitu ; lifir i leirfjörum, og grefur
sig niður, og sjást smáir leirhringir par , sem þeir liggja undir.
J>eir gefa frá sér gulan vökva. þeg-

r

ar á peim er tekið. Anamaðkar lifa á landi i rakri raoldu. A þeim eru
burstarnir svo sraáir, að peir verða ekki séðir með berum augum, en pað
má finna til þeirra, ef um |)á er preifað.

Blöðmgur teljast undir ormaflokkinn. J>ær hafa sogflögur á aptasta
liðnum. þegar pær skriða, draga pær sig sundur og saman, og festa sig
til skiptis mcð munninum og sogflögunni. En pær synda á pann hátt. að
beygja likamann upp ogniður, og slettast svo til í vatninu. Blóðsuga
sú, sem notuð er til lækninga, hefir svo hvassar tennur i munni, að hún
bitur gat á hör-und manna, og sýgur felóð út um pað. Læknar nota115

þær, þegar peir vilja draga blóð eða vessa frá ein-hverjum hluta
líkamans, til þess að minnka bólgu, eða annað pvi um likt.

löraormar draga nafn sitt af því, að peir lifa í iðrum manna eður ýmsra
dýra. |>eir eru jafnan hvit-ir að lit og augnalausir eins og öll dýr,
er eingöngu lifa í myrkri. Menn pekkja mesta urmul af iðraorm-um ýmiss
konar; hvert hryggdýr hefir sina tegund eða tegundir. I manninum einum
hafa fundizt yfir 30 tegundir; margar hættulegar. Iðraormar taka
merkilegum myndbreytingum, og lifa ekki alla æfi sina í sama dýri,
heldur fara úr einu i annað, pví eðli sumra er svo varið, a§ peir geta
ekki án pess náð fullum proska.

Spólormur verður eins stór eins og ánamaðk-ur, og hefir mörg hundrnð
tennur í munninum. — N á 1 g u r er langtum minni. Báðir pessir ormar
lifa í iðrum manna. — T r í k í n a r lifa og í pörmum manna og svína;
paðan fara uugarnir út i vöðvana og valda miklum prautum. Ef menn eta
svínakjöt með tríkínum, proskast peir í manni, og geta valdið dauða. —
Bandormar líkjast hvitum, mjóum böndum með pvergárum. f>eir hafa hvorki
munn né maga, heldur sjúga næringuna inn ílíkamann allan. Lík< aminn
virðist að vera samsettur af mörgum liðum, en er raunar
samanhangandikeðja af mörgum einstakling-um, pví hver liður er sérstakt
dýr. Fremsti liðurinn kallast h ö f u ð. Festir pað sig í pörmum dýra
og manna með mörgum sogskálum og krókum. Siðan vex út úr pví liður
eptir lið, pannig, að hinn yngsti er jafnan næstur höfðinu, en aptast
peir elztu. f>essi

10*<116

fjulgun heldur áfram meðan hufuðið heldur lífskrapíi sinum. Smátt og
smátt fyllast öptustu liðirnir eða dýrin með eggjum, losna frá og
flytjast burtu úr pörmunum. Komist nú eggin í einhverjar vissar
dýra-tegundir, svo sem m ý s, s a u ð i eða s v í n, pá prosk-ast pau
par, og flytja sig á einhvern sérstakan stað í líkama dýrsins. festa
sig og verða að hinum svo nefnda b 1 ö ð r u o r m i, sem er eins konar
blaðra með einu eða mörgum bandormshöfðum. Blöðru-ormurinn þroskast
siðan ekki meira, nema svo vili til, að hann komist í parma peirra
dýra, sem bandormar lifa i, en vili svo til, pá verður hvert
bandormshöfuð, sem á bluðruorminum er , að fullkomnum bandormi.
Sullirnir i heila kinda, sem valda hinni hættulegu höf-uðsótt, eru
bluðruormar með mörgum bandormshöfðum. Ef hundar eta sull, verður hann
að bandormi í pörm-um peirra, proskast par og getui' af sér egg, sem
sið-an geta komist inn í menn pegar hundar eru látnir sleikja
matarilát, og pau eigi þvegin nægilega á eptir. Einn bluðruormur lifir
i músarlifrinni, er verður að bandormi i pörmum kattarins. í
svínsfleski er blöðru-ormur (Tinte) með einu bandormshöfði, er verður
að bandormi i manninum.

IV. Lindýr.

Lindýr hafa linan likma liðalausan. Utan um pau er mjúkur húðpoki; opt
siast út úr honum kalk, er rnyndar fasta skel, sem hylur dýrið að miklu
eður öllu leyti, og verndar fyrir ýmsum ytri áhrifum. Skelj-arnar eru
með ýmsri Iugun; og margar undur fagrar<117

að lit og lagi. Ekkert lindýr hefir verulega fætur. Taugakerfið eru
taugahnútar og taugapræðir, er li gja á við og dreif ura likaraann.
Mörg hafa skynj-anarfæri, og sum nokkuð fullkomin. Blóðið er kalt og
litarlaust,

Menn hafa mikil not af ýmsum lindýrum; sum eru höfð i beitu og sum til
manneldis (ostrur, kræklingur o. fl.). Skeljarnar eru til skrauts og
annara nota; úr þeim má og brenna kalk; í sumum myndast dýrindis
perlur. Sum lindýr bafa haft mikla pýðingu fyrir myndun jarðarinnar.
Heil jarðlög eru einungis mynd-uð af skeljura lindýra, sera hafa dáið
út á mararbotni, og skeljalögunum hlaðið hverju ofan á annað. Opfc
finnast nú pessi lög hátt upp í fjöllum, því sjávar-botninn hefir
hafizt eptir að þau myuduðust. Af þess-um skeljum geta jarðfræðingarnir
séð aldurshlutfall jarðlaganna í kring, er þeir vita hver lindýr voru
al-gengust á þessu og þessu tímabili, og margt fleira upplýsa pau í pá
stefnu. Nú eru mörg lindýr útdauð, sera áður lifðu.

Lindýrunum niá skipta í smokkfiska, snígla og kufunga, skelfiska og
geisladýr.

Smokkflskar.

Smokkfiskar hafa greinilegt höfuð og griparma kringum munninn; peir
lifa í sjó og eru gráðug rán-dýr. Sumir eru margar álnir á lengd;
skrokkurinn á sumum, er hafa rekið hér á land, hefir verið eins og á
nauti, en flestir eru heldur smávaxnir. Bráð sína taka þeir með
gripörmunum , en á þeim eru margar sogskálar, er halda bráðinni
fasfcri; í munninum eru<118

tveir hornkjálkar líkir fuglsnejB. A peim smokkfiskum er lifa hér við
land eru griparmarnir 10, og af peim eru tveir miklu lengri en hinir.
Utan um likamann er húðpoki eða smokkur og á honum tveir uggar apt-ast,
svo dýrið verður apturdregið eins og fleygur. þeir synda aptur á bak,
taka vatn inn í smokkinn og spýta því aptur út um trektmyndaða pipu, og
fá við pað kast á likamann i sjónum. Smokkfiskar gef'a frá sér svartan
vökva og óhreinka vatnið, pegar peir eru eltir af óvinum sínum; pvi eru
peir nefndir kolkrabb-a r. Smokkfiskar eru bæði notaðir í beitu og
sumar tegundir etnar; hinn svarti vökvi er góður málara-litur.

Suíglar og kufungar.

peir hafa greiniiegt höfuð og fálmanga á höfðinu, en ekki griparma eins
og smokkfiskarnir. J>eir hafa sogflögu neðan á likamanum, er peir mjaka
sér áfram með. Smglar anda með eins konar lungum, lifa sumir á
purlendi, sumir i mýrum og moldarflögum, en aðrir i fersku vatni. Ymsir
sniglar hafa kufung (orma-bobbar). Brekkusniglar eru skellausir; peir
lifa helzt á rökum stöðum, og koma mest í ljós i vot-viðrum. — Kufungar
anda með tálknum og eru sjó-dýr; skeljar sumra eru undur fagrar og
seldar ærnu verði. Nokkrar tegundir eru etnar. Kufungur sá, sem hér er
algengastur, kallast ýmsum nöfnum , svo sem bobbi, beitukongur og
ætikongur. Hér er og önnur tegund, er heitir hafkongur eða
Péturskongur. Smáir kuðungar með ýmsum lit, er opt sitja á steinum i
tlæðarmáli, heita m e y j a -<119

doppur. — Postulínsbobbi er i binura heitu höfura. Úr skeljunura eru
gjörð tóbaksílát. Nokkrar smávaxnar tegundir ganga í stað peninga
millum manna í Afríku og víðar. — Olbogaskeljar teljast undir
kufungaílokkinn.

ikelflskap.

f>eir hafa ekkert eiginlegt höfuð, en pó bæði augu og heyrnarfæri; peir
eru huldir tveimur skeljum, er bæði getalegið saman og lokizt upp.
Milliþeirra eru einn eða t v e i r vöðvar, er halda þeira saraan. Eptri
rönd skeljanna er nokkurs konar hjörur , og þar er eins konar
teygjuband , sera líkur skeljunum upp, þegar dýrið linar á vöðvunum að
innan. Skelfiskar synda ekki, en mjaka sér áfram í botninum. Sumir
spinna sig fasta við steina og aðra líkami, t. d. kræklingur-inn.
Flestir skelfiskar lifa i sjó, einstöku i fersku vatni. — Hér við
strendur eru ýmiss konar skelfiskar, þar á meðal: gimburskeljar,
kúskeljar, báruskeljar, hörpudiskar, öður og k r æ k 1 i n g u r.
Kræklingur þykir ágæt fæða, en er lítt notaður hér á þann hátt, en
töluvert í beitu á Suðurlandi.

Af útlendum skeljum raá nefna ostrur, sera halda sig i stórum hópum á
grynningum , helzt fram með ströndum, en naumlega þar, sem dýpra er en
20 faðm-ar; fiestar sitja fastar. f>ær eru mjög hafðar tii mann-eldis
og víða veiddar. —Perluskeljar eiga einkum heima í Indlandshafi við
suðurströnd Asiu, og nokk-uð við Ameriku. Innan i þeim myndast hinar
dýr-mætu perlur; sejn yíða eru kunnar að fornu og nýju.<120

Perlan er eins konar veikindavöxtur er orsakast af pví, að sandkorn
eður annað pess konar kemst inn á

r

milli skeljanna. A pað setjast ofur punn kalklög hvert utan yfir annað,
og vex perlan að pví skapi sem pau fjölga. Sumar perlur eru allstórar
og pá ákaflega dýrar. Mesta perlutekja er við suðurströnd Asiu; par
kafa menn niður eptir skeljunum, stundum á 20 faðma dýpi eða meira. —
„Tridacna gigas" eru hinir stærstu skelfiskar, sem til eru, stundum
yfir 500 pd. að pyngd. |>eir sitja fastir á steinum og klettum, og nást
ekki upp nema með verkfærum. Skelin er eitt fet að pykkt og allopt fimm
á breidd ; hún er höfð sem baðker og til fleiri nota. J>essir risavöxnu
skel' fiskar finnast opt við Molukkueyjar, og eru etnir par. Einn
peirra er nægileg máltíð fyrir 20 manns.

Geisladýr.

J>au eru höfuðlaus; allir partar líkamansganga eins og geislar út frá
miðju dýrsins, en par er vana-lega bæði magi og munnur. Meðal
geisladýranna eru krossfiskar og ígulker, marglittur og kóraldýr.

Krossfiskar eru stjörnumyndaðir; húðin leðurkennd með kalkkornum; sumir
verða allt að hálfri alin að pvermáli. — IgulJcer eru pakin utan með
nokkuð hnatt-myndaðri kalkskel, sem er samsett úr mörgum horn-óttum
flögum, er mynda 20 raðir. Utan á skelinni eru margir gaddar eða
broddar, sem dýrið getur reist upp og lagt niður eptir eigin vild.

Bæði á krossfiskum og igulkerum er munnurinn að neðanverðu. J>au hafa
marga sogfætur, er pau geta skotið út um göt á húðinni eða skelinni og
dreg-<121

ið aptur inn þegar pau vilja. Að ofanverðu á dýrun-um er hinn svo
nefndi „Madrepordepill11; innum hann fer vatnið, og gengur í sérstökum
rennum út um allan líkamann, og penur út sogfæturna.

Marglittur hafa linan, slepjaðan og opt gagnsæjan líkama. Hinar
vanalegu marglittur líkjast skál eða klukku á hvolfi, og synda svo að
pær draga skálina sundur og saman til skiptis. Munnholið er að neðan á
miðju dýrsins; kringum pað sitja fjórir griparmar, og niður frá
skálarröndinni hringinn í kring hanga péttsettir gripangar líkt og
kögur. Marglittur hafa engin veruleg innýfli, heldur fer meltingin fram
í einu hólfi, og þaðan gengur næringarvökvinn beinlínis út í

r

líkamann. A flestum marglittum eru mjög smá s við a-hár fjaðurmögnuð,
er liggja hringvafin innan í eins konar pokum. Ef menn snerta pá,
sprynga þeir og hárin skjótast út, og stingast. í hörundið. Veldur pað
miklum sviða, pví eitur er í hárunum.

Marglittur auka kyn sitt með eggjum. og eru merkilegar fyrir
myndbreytingar sínar. IJr hverju eggi myndast ofurlítill ungi, sem
hreyfir sig áfram í sjónum með bifhárum, Eptir skemmri eða lengri tíma
setjast pessi smáu dýr að, og festa sig við steina, plöntur eður aðra
fasta líkami í sjónum. Sá endinn sem laus er og upp veit, tekur pá að
proskast og myndast par bæði munnhol og griparmar. Um sama leyti vottar
fyrir innskurðum með jöfnu millibili á öllu dýrinu, og að lokum
skiptist pað allt sundur í margar marglittur, er liggja hver ofnn á
annari, pannig að munnholið og griparmarnir vita upp. |>egar hin efsta
er fullproskuð, losnar hún frá, hvolfir sér við, og syndir122

*

burtu. |>annig gengur pað koll af kolli, ipz allareru lausar.

Kóraldýr hafa griparma kringum munninn. f>au lifa saman í stórum
flokkum eða félögum; út úr peim smitar kalk, er rennur saman í eitt, og
myndar sam-eiginlegan kalkstofn, sem opt likist greinóttum trjám eða
buska; er hann annaðhvort kallaður kóralgrein. ar eða pá
marmennilssmíði. |>ar sitja einstök dýr svo pétt og eru svo nátengd, að
pau vinna hvert að annars viðhaldi með pvi, að næringarvökvinn geng-ur
frá einu dýri til annars. Kóraldýr eiga einkum heima í hinum heitu
höfum, og mynda par heilar eyj-ar og rif í sjónum á pann hátt, að elztu
dýrin deyja og skilja eptir kalkgreinarnar, en önnur yngri byggja ofan
á. f>annig eru tilorðnar margar Suðurhafs-eyjar.

Sumir kórallar eru mjög fagrir og seldir dýrum dómum. Margir menn hafa
atvinnu af pví að slæða pá upp frá sjávarbotni.

Læg§tu dýp,

sem menn pekkja í dýraríkinu, eru infusionsdýr, slím-,dýr og svampdýr.
f>essir dýraflokkar eru ákaflega íjölskrúðugir, en flest dýrin eru svo
smá, að pau verða ekki séð með beruin augum, og sum sjást að eins í
beztu sjónaukum. |>au hafa hvorki taugakeríi né skynjanarfæri, svo menn
pekki pau, og engin sérstök Jiffæri, eins og hin æðri dýr, sem vinni að
hinum ýmsu lifsstörfum.

Infusionsdýr (skolpdýr) hafa vanalega munnhol, og hreyfa sig áfram i
vatninu með bifhárum eða löng-um burstum. f>au eru í öllu vatni, sem er
blandað<123

O _

uppleystum jurta- eða dýraefnum ; en ekki i pvi vatni, sem er alveg
hreint, svo sem uppsprettu- eða brunn-vatni. Láti menn brauðmola, kjöt
eður annað þess konar i vatn, sem stendur i opnu iláti, þá myndast par
á skömmum tíma mesti urmull af infusionsdýrum, pví dýr, sem eru i
loptinu, fallaniður i vatnið og tímgast par. Æxlun peirra gengur
ótrúlega fijótt, ýmist pann-ig, að dýrin skiptast eða eitt vex út úr
öðru. Hefir pað verið reiknað, að á e i n u d æ g r i geti myndazt e i
n m i 11 í ó n dýra út af að eins einu infusionsdýri. Hin minnstu eru
naumlega partur úr linu.

Slínidýr hafa í raun og veru enga sérstaka lík-amsmynd ; pvi pau eru
ekkert annað en eins konar slimkökkur, er sí og æ breytir lögun sinni.
Stundum skjóta pau út mörgum öngum, er aptur hverfa inn í pau, og aðrir
nýir koma i staðinn, pví peir eru ekki annað en slimið eða lifkvoðan,
sem dýrið allti er myndað úr. J>au hafa ekkert meltingarhol, en sérhver
hluti likamans getur tekið á móti næringarvökva, er pau fá á pann hátt
að leggja sig utan'um önnursmá-dýr og sjúga pau út. Mörg pessi sinádýr
eru pó hul-in reglulegum kalkskeljum. 1 sjónnm er fjarskalegur aragrúi
af peim; pegar pau deyja, falla skeljarnar til botns, og pó pær sé svo
smáar, hafa pær myndað pykk kalklög, sem nú finnast allviða ofansjávar;
J>annig hefir myndazt kalksteinn sá, sem pýramidarn-ir i Egiptalandi
eru byggðir úr.

Svampdýr eru að eins lifkvoða eða lifandi slim, er situr i svömpum eða
n j a r ð a r v ö 11 u m; en peir eru úr föstu efni, ýmislega lagaðir,
og að mestu leyti myndaðir úr mörgum práðum eða nálum úr kisil,<124

kalki eða horni, og nefnast eptir pví k í s i 1 s v a m p-ar,
kalksvampar og hornsvampar. Svamp-arnir lifa í sjó , og sitja fastir á
steinum og öðrum líkömum. Gegnum pá liggja ótal gangar eða holur, sem
sjórinn streymir í gegnum. og flytur með sér næringu handa dýrunum. —
Hinn vanalegi p v o 11 a-svampur er hornkenndur; hann fæst allvíða i
Miðjarðarhafiau.<125

Grasafræði.

I. Byggíng og líf jurtaima.

Itlynd furtanna og útlit,

Aðalhlutar hlómjurta eru fjórir: rót, stöngulL blöð og blóm.

JRóti n

leitar frá ljósinu, og vex niður i jörðina. A henni eru engin blöð, en
hún er sett smáum hárum, sem eru kölluð rótarhár; pau sjúga
næringarvökvann úr jarðveginum, og leitar hann siðan upp í hina efri
hluta jurtarinnar. Ræturnar eru tvenns konar, stólpa-rót og taugarót.
Stólparót er pannig, að megin rótarinnar er í einulagi og gengur beint
niður, en út úr henni ganga a u k a r æ t u r, sem festa hana við
jarð-veginn. Taugarót skiptist við rótarhálsinn (par sem stöngull og
rót m'ætist) í maígar greinar eða taugar, sem breiðast út urn moldina.
Sumar rætur eru mjög prútnar og ríkar af næringarefnum, svo sem g u 1 r
ó-u r og n æ p u r.<126

Aðalstarf rótarinnar er pað. að draga næringar-Vokvann úr peim hlutura,
sera pær vaxa í, og að festa jurtirnar, Flestar rætur vaxa i mold; þó
eru til jurt-ir. er skjóta rótum sínum inn í aðrar plöntur og sjúga
næringarvokva úr peim; eru þær kallaðar s n i k j u-j u r t i r.
Einstöku jurtir senda rætur sinar niður í vatn, án pess að festa þær
við nokkurn annan líkama.

Sumura jurtum er svo varið. að ef tekinn erpart-ur af grein eða stöngli
og stungið niður i jörðina, pá skýtur hann rótum og ný planta vex upp
af honum (viðir). Enn pá merkilegri eru pó sum tré, sem vaxa í heitu
löndunum, t. a. m. fíkjutré nokkurt, sem vex á índlandi. Niður úr
greinunum. sem liggja hér um bil lárétt, vaxa loptrætur, halda pær
áfram að lengjast unz pær ná jörðunni og festa sig par. Úr hverri rót
verður nýr trjástofn. er aptur skýtur nýjum loptrótum til jarðar.
f>annig getur fikjutrjáaskógur verið allur samanhangandi, og ra)*ndaður
af að eins einu frumtré.

Stöngullin n* vex í öfuga átt við rótina, og ber greinar og blöð.
Optast er hann sivalur en pó stundum strendur (fer-strendur,
prístrendur o. s. frv.). Staða hans er opt mjög ýmisleg, en flestar
jurtir hafa pó uppréttan stöng-ul. Liggi hann með jörðunni, en pó alveg
laus, kall-ast hann 1 i g g j a n d i; en skjóti hann niður smáura
heptirótum, er hann skríðandi. Vafnings-j u r t i r vefja stönglinum um
aðra líkami (humall), og k 1 i f u r p 1 ö n t u r liafa sérstök færi
til pess að

*) St'óngul læt eg tákna bæði jurtaleggi og trjástofna.<127

festa sig við jurtir og annað, sem í kringum þær er (vinviður). Sumar
jurtir hafa smáa vafningspræði (um-mynduð smáblöð), sem vefja sig um
aðra líkami (um-feðmingsgras, baunagras).

Stönglarnir eru ýmist jurtakenndir eða trjákenndir. Hinir fyrnefndu eru
optast linir, safamiklir og grænir, og lifa að eins skamma stund;en
hinir eru harðir og varanlegir, og sumir geta lifað mörg hundruð eða
púsundir ára. Allar eins árs jurt-ir hafa jurtakenndan stöngul. sem
visnar á hverju ári. Aptur á móti hafa pær margar eins konar stöngul
neðanjarðar (Mdhmstok), sem heldur lífskrapti sinum ár eptir ár, og upp
af honum vaxa jafnan nýjar jurt-ir. pótt hinar eldri deyi. J>essi
stöngull líkist mjög rót, en hefir pó hreisturmynduð blöð og brum; hann
stendu'r ýmist uppréttur eða liggur flatur i moldinni, og er festur
niður með heptirótum. Laukur er eins konar stuttur neðanjarðarstöngull
með safamikl-um og péttum blöðum, og kartöplur eru hnúðmyndað-ir
stöngulhlutar, sem vaxa niður i jörðinni.

B l'ö ðin

sitja á stönglinum og greinunum, og eru optast græn að lit. |>au eru
pað, sem einkum gefa jarðargróðrin-um hið einkennilega og fagra útlit
hans. Blöðin eru prenns konar, fræblöð, rótarblöð og stöngulblöð.

Fræblöðin eru hin fyrstu blöð hverrar jurt-ar, og eru optast eitt eða
tvö. |>au eru pegar mynd-uð i fræi hverrar jurtar og liggja utan um
kimspir-una, sem seinna verður bæði að stöngli og rót. Fræ-blöðin eru
opt alls ólík öðrum blöðum jurtanna að út-liti, og eiga jafnan skamman
aldur, pvi starf peirra<128

er að næra hina ungu jurt, par til hún getur sjálf sogið næríngu úr
jörðunni, og þegar pvi er lokið, visna pau og deyja.

ítótarblöðin sitja niður við moldina, og eru varanleg. |>au eru opt
nokkuð frábrugðin stöngul-blöðunum. en líkjast peim pó meira en
fræblöðin. Sum» ar jurtir hafa engin rótarblöð, heldur einungis
stöng-ulblöð, og aðrar engin stöngulblöð heldur rótarblöð, en margar
hvorttveggja.

Stöngulblöðin eru hin eiginlegu blöð jurt-anna og breyta einna mest
útliti peirra. Opt eru pau mjög mismunandi að stærð á sömu jurt og
stund-um ummynduð i aukablöð, er skýla og hlífa ýmsum hlutum
jurtarinnar.

Utlit og bygging blaðanna er mjög mismunandi, en prír eru aðalhlutar
hvers blaðs; neðst eru s 1 í ð r-i n, i miðið blaðleggurinn og efst b 1
a ð p 1 a t-a n eða hið eiginlega b 1 a ð. Blaðslíðrin eru opt tölu"
vert stór, og hylja stundum mikið af stönglinum (punt-ur). Hjá sumum
jurtum eru stundum aukabluð i stað blaðsliðra. Blaðleggurinn er optast
sívalur; vanti hann algjörlega, eru blöðin s i t j a n d i. Blaðplatan
er samsett af blaðtaugum og blaðkjöti. Utan um blaðplötuna er yfirhúð,
sem hlifir henni

r

og varðveitir hina innri hluta. A henni eru a n d-h o 1 u r. J>að, sem
mest breytir útliti blaðanna, er lega og stefna tauganna eða rifjanna
og lögun blað-plötunnar að utan.

Rif. taugar eða æ ð a r kalla menn kerstrengi pá, sem ganga frá
blaðstönglinum gegnum blaðplötuna,-<129

en milli peirra er blaðkjötið, sem er linur bvolfavefur með blaðgrænu.
Eptir legu rifjanna eru blöðin nefnd;

1. Réttrifjuð, þegar öll rifin liggja sambliða ept° ir blaðinu
endilöngu (puntur, túngrös).

2. Bogarifjuð, pegar aðalstofn rifjanna skiptist sundur við upptök
blaðsins 1 margar greinar, sem liggja í boga fram blaðið, og mætast í
uroddinum (götubrá).

3. Fjaðurrifjuð, þegar eitt aðalrif gengur fram eptir miðju blaðinu, en
út úr pví til hliðanna liggja mörg aukarif (bii'ki, víðir).

4. Handrifjuð, þegar stofn rifjanna greinist sundur við upptök
blaðplötunnar í mörg aðalrif með aukarifjnm (sóley, mariustakkur).

5. Stjörnurifjuð, pegar blaðlegguriun kemur neðan í mitt blaðið eða pví
sem nær, og frá honum kvislast morg aðalrif með aukarifjum út til allra
hliða* i blaðinu (vatnsnaíli).

Lögun blaðanna að utan er næsta breytileg. Sum eru hringmynduð eða
spormynduð, hjarta-mynduð, spjótmynduð, nálmynduð o. s. frv. J>egar
röndin er alveg heil eru pau kölluð b e i 1-rönduð; en sé hún ójöfn> pá
eru þau ýmist tennt? sepótt, skipt o. s. frv. J>egar blöðin eru alveg
sund-urskipt inn að aðalrifinu, svo hver blaðhluti verður sem blað
fyrir sig, eru þau nefncl s a m s e 11, og hver blaðhluti heitir s m á
b 1 a ð. Smáblöðin geta aptur haft ójafnar rendur eða verið samsett, og
eru pá blöðin tvisamsett. Fjaðurrifjuð blöð samsett kallast u g g u ð;
handrifjuð, f i n g r u ð; stjörnurifjuð, h j ó 1 m y n d u ð o. s.
frv. Fjaðurrifjuð blöð samsett,

9<130

sem enda með einu smáblaði, eru nefnd ójafnugg-u ð, en endi pau með
tveimur, pá jafnugguð.

Staða blaðanna er mjög ýmiss konar. Yaxi tvö blöð á sömu bæð, sitt á
hvorri hlið stöngulsins, kall-ast pau mótsett, en hringsett eða
kranssett, pegar pau eru fleiri en tvö á sömu hæð. Siti blöðin öll á
mismunandi hæð, eru pau kölluð dreifð. Sá hluti stöngulsins, sem er á
milli tveggja blaða eða blaðkransa, heitir stöngulhluti, en kverkin á
milli blaðs og stönguls er kölluð b 1 a ð h o r n.

Blóm ið

situr vanalega á stuttum eða löngum legg, sem kallast pá blómleggur;
vanti hann, er pað sitjandi. Sá hluti leggsins. sem blómið er fast á,
heitir á v a x t a-b o t n, og er hann ýmislega lagaður, k o 11 ó 11 u
i\ f 1 a t u r, k e i 1 u m y n d a ð u r, skálmjndaður o. s. frv.
Fullkomið blóm myndast af fjórum aðalpört-um: bikar, krónu, duptberum
og duptvegum.

Bikarinn er yztur, og er vanalega grænn að lit, en getur pó haft aðra
liti, einkum pegar krónuna vantar.

Krónan er næst fyrir innan bikarinn, og er hún optast öðruvvisi lit en
græn, svo sem gul, rauð, blá eða hvít; er hún hið mesta skraut margra
jnrta. í mörgum krónum eru ýms ilmandi efni, og i sumum eru kirtlar,
sem gefa frá sér hunangsvökva. Skiptist krónan sunaurí mörg blöð,
kallast hún lausblöðuð; en sé pau samföst, pá er hún nefnd samvaxin eða
heil. En hún geturlíka verið tennt, innskorin o. s. frv. Hið sama er og
um bikarinn. Neðsti hlut-inn á krónublaði heitir nögl, efri hlutinn
plata.<131

J>egar krónublöðin eru vaxin saman að neðan, heitir par p í p a, en
efri endarnir kringum opið k r a g i. Stund-um vex út úr krónublaði hol
pípa niður á við og eru opt í henni hunangskirtlar, pað heitir s p o 1*
i t. a. m. hjá fjólu. Bœði bikar og króna geta verið óregluleg t. d. á
brönugrösum, lokasjóð, fjólum o. fl. Króna og bikar hafa pað
aðalætlunarverk, að skýla hinum innri hlutnm blómsins, duptberum og
duptvegum, sem eru frjófgunarfæri jurtanna, og eru pau pvi í samein"
ingu opt kölluð b 1 ó m p a k eða b 1 ó m s k ý 1 a.

Duptberarnir eru næst fyrir innan krónuna, og eru peir k a r 1 k y n
jurtanna. Tveir eru aðalhlut-. ar hvers duptbera, duptpráður og
dupthirzla. Duptpráðurinn likist litlum stöngli, sem ber dupthirzl-una.
Hún skiptist optast í tvö hólf (duptpoka), en í peim er b 1 ó m d u p t
i ð. Diíptberar í sama blómi geta verið misjafnir að lengd, og stundum
eru peir lausir og stundum samvaxnir.

Duptvegirnir eru innstir i blóminu miðju, og eru opt líkir flösku í
laginu ; eru peir k v e n n k y n jurtanna. |>rír eru aðalhlutar hvers
duptvegs; neðst er á v a x t a h ú s í ð, pá s t ý 11 i n n og efst a r
i ð. I ávaxtahúsinu eru e g g i n, er seinna verða að fræj-um, pegar
blómduptið hefir frjófgað pau. Sá partur, sem eggin eru fest við,
heitir eggjastytta, en síðan fræstytta pegar eggin eru frjófguð.
Stýlliim (hálsinn á flöskunni) er holur innan. Arið er pakið hárum og
kirtlum, er gefa frá sér límfelldan vökva, sem blómduptið festist í.
Arið er ýinist skipt eður óskipt. Yanti stýlinn er pað kallað s i t j a
n d i.'

Utlit blómsins getur orðið ýmislegt eptir pví hvtfm<132

ig ávaxtabotninn er lagaður. Sé hann keilumyndaðuf? svo að duptvegirnir
og duptberarnir siti hærra en króna og bikar, er sagt að blómið sé
undirsitj-andi. Stundum getur hann verið skálmyndaður; sitja þá
duptvegirnir í skálinni miðri, en króna og bikar á röndum hennar; er
blómið pá kallað kringumsitj-andi. Sé nú ávaxtabotninn vaxinn upp fyrir
ávaxta-húsið, svo króna og bikar verði fyrir ofan pað, er blómið kallað
yfirsitjandi.

f>að hefir verið sannað með athugunum og rann-sóknum, að bikar, króna,
duptberar og duptvegir eru einungis ummynduð blöð. það sést t. d. á
einstöku jurt, að jafnri stigbreytingu má fylgja frá bikar i krónu og
frá krónu til duptbera og duptvega. J>ar hafa pessi líffæri svo mikla
likingu hvert við annað. Sum-ar ræktaðar jurtir breytast pannig, að
duptberar verða að krónublöðum. Yið pað myndast tvöföld blóm, sem eru
ófrjósöm.

Ekki eru öll blóm svo fullkomin, að pau hafi bik. ar, krónu, duptbera
og duptvegi. Stundum vantar bikar eða krónu (hófsóley) og stundum
vantar hvort-tveggja, og eru pá blómin köiluð nakin (einir). Blóiny sem
bæði hefir duptbera og duptvegi, er tvíky nj að, en annars eru pau
einkynjuð, og kallast pá karlblóm eða kvennblóm, eptir pvi hvort kynið
pau hafa. Sé nú bæði karlblóm og kvennblóm á sömu jurt, pá er hún nefnd
einbýlisjurt (birki), en aptur á mótitví-býlisjurt, pegar pau sitja
sitt á hvorri plöntu (víðir), Yanalega er samsvörun í tölu hinna
einstöku hluta í hverju blómi. Viti menn t. .a. m., að eitthvert blóm
hefir 5 krónublöð, pá mega menn optast ganga að<133

pví vísu, að bikarblöðin eru jafnraörg og eins dupt-berarnir, eður að
tala peirra er svo, að hún er deili-leg raeð sörau tölu. Blómunura er
vanalega svo var-ið, að tölunni á hinum einstöku liffærum má skipta með
3, 4 eða 5.

Á snmum jurtum vaxa blómin út til kliðanna, en á öðrum efst á
stönglinum. Stundum eru pau dreifð, en optast sitja þau pó eptir
einhverri vissri reglu, og pá vanalega efst á stönglinum. Mörg blóm,
sem sitja mjög nálægt hvert öðru, kalla menn blómsafn eða blómstöðu og
eru pessi hin helztu:

1. Ax er þannig lagað, að mörg blóm standa þétt saman upp eptir löngum
blómlegg, og eru öll sitjandi (götubrá). Sé axið mjög stutt, er pað
kallað höfuð (smári).

2. K1 a s i er líkur axi, nema hvað blómin sitja á dálitlum leggjum
Öllum jafnlöngum, sem ganga út úr aðalstönglinum hver fyrir ofan annan.
Hálfskýla er eins konar ax, en leggirnir, sem blóniin sitja á, eru
lengstir neðst en pví styttri sem ofar dregur, svo öll blómin standa
hér um bil jafn hátt (reynir).j

3. S k ý 1 a heitir blómsafnið pegar öll blómin sitja á jafnlöngum
leggjura, sem allir ganga út frá sama depli. Skiptist aptur hver leggur
sundur í marga smærri leggi, sem bera blómin, pá er skýlan tvöföld
(hvönn, kúmen). Við upptök blómleggjanna eru opt-ast pakblöð (reifar).

4. K a r f a er pað, pegar allt blómsafnið er á sömu hæð, blómin öll
sitjandi, og eru svo pétt, að pau lita út sem eitt blóm væri (fífill,
baldursbrá).

5. S k ú f u r er pað blómsafn kallað, sem svo er<134

lagað. að stönglarnir í pví skiptast í tvær jafnar kvíslir svo hvor
peirra í aðrar tvær og svo koll af kolli. Neðsta blómið sprýngur f)rrst
,út og síðan hin efri; breiðist pvi blómsafnið pvi meira út, sem ofar
dregur (músareyra),

Iiiurí bygging jurtaima.

Ef einhver hluti jurtar er skoðaður nákvæmlega i sjónauka (Mikroskop),
sést að hann er samsettur af raörgum holum smáhlutum, sem heita hvolf,
og löng-um pipum, er nefnast k e r. Bæði hvolfin og kerin takmarkast að
utan af punnri himnu.

Hvolfin eru mjög ólik að stærð og lögun i ýmsum jurtum og jurtahlutum;
en sjaldan eru pau svo stór, að pau verði séð með berum augum. Mæti
hvoifin litilli sem engri prýstingu hvert af öðru t. a. m. i safamiklum
ávöxtum. eru pau hnatt- eða kúlumynduð, og er pað frummynd peirra. Yið
prýstingu fá pau bæði fleti og horn, og eru pá opt sexhliðuð; sum eru
stjörnumynduð eða alveg óregluleg. Mörg hvolf i sam-einingu eru nefnd
hvolfavefui'. Kerin eru og mjög misjöfn að byggingu og mispykk á ýmsum
stöð-um, og nefnast ýmsum nöínum eptir löguninni á pykk-ildinu að innan
i peim, svo sem skrúfuker, hring^ ker, netker o. s. frv. Mörg ker í
sameiningu kall-ast kerstrengur.

Meðan hvolfin eru ung eru pau full af eins konar vökva, er nefnist
lifkvoða (protoplasma); en smátt og smátt hverf'ur hún, og ýmist sezt
innan á hvolfa-veggina eða myndar ný hvolf innan i hinum eldri. An
lifkvoðunnar er öll fjölgun og vöxtur hvolfanna ómögu-egur. Aðalefnið i
lifkvo.ðunni ey e g g j a h v í t a; enþar að auki eru mörg önnur efni
algeng í hennir svo sem sikur og gúmmí uppleyst í vatni; optast eru þar
og sterkjukornfStivélse) og blaðgræna.

Kerin eru^ optast tóm, nema á vorin geta pau verið full af jurtasafa. I
sumurn jurtum eru sérstök ker, sem heita mjólkurker; í peim er vökvi,
sem líkist mjólk að útliti (fíflar). I sumum jurtum er hann nærancli en
öðrum eitraður. Ekki vita menn til, að mjólk-ursafinn hafi nokkra vissa
pýðingu fyrir líí jurtanna.

Mjög er hvolfum og kerum ólíkt niður raðað í jurtunum. Ef menn taka
stofn af einhverju tvífræ-blöðuðu tré og skera sundur nm pvert, pá
sést, ef nákvæmlega er skoðað, að hann er samsettur af mis-munandi
hringlögum. Yzt er börkurinn, pá er bastið, myndunarvefurinn, hinn
eiginlegi v i ð u r og innst mergurinn í pessum trjám eru og kerin
söfnuð saman í strengi, sem liggja eptir vissri reglu (í hring) í
stönglinum. I beikinum eru stutt og flöt hvolf en í bastinu pykk, löng
og seig hvolf. Af sumum trjám er bastið svo lagað, að pað má bæði nota
pað til klæðnaðar og í pappír. Ur bast-hvolfum línjurtarinnar fæst
línið, sem líndúkar (lérept) eru unnir úr. Myndunarvefurinn, sem liggur
á milli basts og viðar, er samsettur af stuttum og punnveggj-uðum en
safamiklum hvolfum. Ut frá honum gengur vöxtur jurtarinnar, með pví
hann myndar hvolfalag utan á viðinn og innan á bastið á hverju ári. En
sökum pess, að efnaskiptin eru mest á vorin, pá verða fyrstu hvolfin í
hverju árlagi stærst og sést af pví glögg aðgreining peirra; pessi lög
kalla menn árhringi. Af peim roá nákværolega sjá aldur allra
tvífræblaðaðra<136

trjáa. Viðurinn er byggður úr löngum hvolfum með mjóum endum, er ganga
saman likt og fleygar. Merg-urinn, sem er innsti hluti trjánna, er
samsettur úr stuttum og opt mjög stórum hvolfum. Ut frá honum ganga
merggeislarnir til allra hliða.

Bygging einfræblaðaðra jurta er mikið á annan hátt. J>ar eru
kerstrengirnir á við og dreif um allan stöngulinn, og myndunarvefurinn
innan í hverjum kerstreng, en eigi í sameinuðum hring í gegnum alla
kerstrengina, sem hjá hinum tvifræblöðuðu jurtum. J>ar myndast pví
engir árhringir, sem hægt sé að sjá aldur þeirra á.

Hæring: og voxtur jiirtamia.

Sökum þess að jurtirnar hafa engin sérstök melt; ingarfæri eins og
dýrin, þá gengur næring þeirra á allt annan hátt. Sérhvert, efni verður
að uppleysast i vatni, svo pað geti orðið jurtunum að notum, nema
lopttegundir pær, sem blöðin draga til sín. Rótarhár-* in sjúga í sig
næringarvökvann úr jörðunni, og siðan stignr hann upp jurtina hvolf úr
hvolfi. J>essi fram. rás næringarvökvans orsakast að mestu leyti af
peim eiginlegleika vökva og lopttegunda með ólíku eðli, að peir leitast
við að draga til sín hver annan og blanda sér saman, til pess að halda
jafnvæginu. |>ótt hvolf-in sé lokuð, hindrar það ekki rás vökvans,
heldur sígnr hann hægt og hægt í gegnum hvolfaveggina, pví þeir eru
jafnan þannig lagaðir, að vissir hlutar af peim eru ávallt næfur
þunnir, þótt þeir p.ykni á öðr-um stöðum. A leið sinni gegnum jurtina
breytist vökvinn sí og æ, og myndar nýja .jurtahluta., eða við<137

heldur öðrum, sem eyðast. Mest er vökrarásis á vor. in og frameptir
sumrinu; er pví jurtavöxturinn mestur á peim tíma ársins. |>egar
næringarvökinn kemur út í blöð jurtanna, gufar nokkuð af honum út um
yfir-húð blaðanna. Andholur heita smá op á neðri hlið flestra blaða:
verða pær naumast séðar nema i góðum sjónauka. Inn um andholurnar draga
blöðin til sín lopttegundir, og kalla menn petta andan jurtanna. En hún
er að mestu gagnstæð andan dýranna. Dýrin anda að sér súrefni en frá
sér kolsýru. Hinir grænu hlutar jurtanna anda að sér kolsýru úr
lopt-inu á dagin en frá sé súrefni, en um nætur anda peir að sér
súrefni en frá sér kolsýru. Af pessu leiðir, að mjög er varúðarvert, að
hafa jurtir í svefnher-bergjum sinum.

Efni pau, sem jurtirnar parfnast sér til viðhalds og vaxtar, eru mjög
margs konar; en aðalnæringar-efni peirra má telja pessi fjögur
frumefni; súrefni, vatnsefni, kolefni og köfnunarefni. |>egar pessi
efni eru óblönduð eður einstök, eru pau ósýni-legar lopttegundir; en
pau eiga mjög hægt með að blanda sér saman og breyta pá opt algjörlega
eðli sinu. Hin helztu sambönd peirra, eins og jurtirnar taka pau til
sin, eru: vatn, kolsýra og ammoníak.

V,a t n i ð (súrefni og vatnsefni) er alveg nauð-synlegt, par eð flest
næringarefnin verða að uppleysast í pvi áður en pau geta orðið jnrtunum
að notum. Til pesss að mynda einn pyngdarhluta af jurtaefni verður
rótin að draga í sig mörg hundruð pyngdarhluta af vatni. J>arfnast pvi
jurtirjiar mjög mikið af vatni, pó<138

pað sé samt nokkuð mismunandi. Mikill hluti af vatni pvi. sem rótin
dregur i sig, gufar aptur út um blöðin.

Kolsýra* (kolefni og súrefni) er annað efna-samband, sem ekki er síður
nauðsynlegt en vatnið, pví mikill hluti jurtanna er myndaður úr
kolefni, Nokkuð af kolsýrunni taka ræturnar til sín í vatninu, en
meginhlutann draga blöðin til sin úr loptinu um-hverfis, pvi að par er
kolsýran ætið nóg; myndast hún við andan dýranna, allan bruna, og gufar
líka viða upp úr jörðunni, einkum par, sem eldfjöll eru.

Ammoniak (köfnunarefni og vatnsefni) mynd-ast við rotuun dýra og jurta,
og fá jurtirnar pað í vatninn gegnum rótina. Oræktaðar jurtir parfnast
ekki meira ammoniak en náttúran sjálf getur framleitt og fært peim úr
rotnuðum leifum jurta peirra, sem par hafa vaxið. En ræktaðar jurtir t.
d. gras, korn o. fl purfa áburðar og fá úr honum ammoníak og önnur
efni; pví pegar grasið er slegið, eða ræktaða jurtin á annan hátt tekin
burtu, getur ný jurtakynslóð eigi fengið efnin úr hinni eldri, sem burt
var tekiu, og verður pví að fá pau á annan hátt n.l. úr áburðinum.

J>essi efni, sem nú hafa verið nefnd, breytast i lopttegundir pegar
jurtirnar eru brenndar; en askan, seim eptir verður og ekki getur
brunnið, eru steinefni, og eru pau líka nauðsynleg fyrir næringu
jurtanna. Hin helztu eru kalk, kali, natron, kisill, brennisteinn,
fosfór og járn.

K a 1 k er í flestum plöntum meira og minna. — K a 1 í, sem i sambandi
við kolsýru myndar pottösku, er i mörgum landjurtum. — N a t r o n, sem
i sambandi við kolsýru myndar sóda, er mjög algengt í sjávarjurt-<139

ura. — K í s i 11 veldur hörku margra jurta; en pær% sem eru ríkar af
kísil, meltast seint og eru því ekki gott fóður (elting, eski, stör). —
Brennisteinn ásamt fosfór erí eggjahvítuefnum jurtanna; brennisteinn er
og í mörgum jurtaolíum, er gjöra ýmsar jurtir einkenni-legar að lykt og
bragði (mustarður, laukur). — Járn er nauðsynlegt við myndun
blaðgrænunnar.

K

Frjófguii jurtamia.

Blómjurtirnar auka kyn sitt með f r æ j u m, en hinar blómlausu með s p
o r u m. Margar jurtir auka og kyn sitt með skiptingu.

J>egar blómið er fullproskað opnast duptberarnir og blómduptið fellur á
arið og festist par. Hvert duptkorn er pakið utan tveimur himnum; hin
innri er punn og penjanleg en hin pykk og með smágötum. J>egar
duptkornið er sezt á arið, bólgnar pað upp að innan, innri himnan brýzt
út um pá ytri og inyndar hola præði, sem vaxa niður stýlinn, unz peir
ná eggj-unum í ávaxtahúsinu. Næringu sína fá duptpipurnar frá hvolfavef
peim, sem fyllir stýlinn og vökvum peim, sem hann gefur frá sér. Eggið
er stundum eitt, en pó eru optar fleiri i hverju ávaxtahúsi. J>au hafa
vanalega tvær himnur eins og duptkornin, og á peim er op, sem kallast k
í m m u n n u r. Inn i hann vaxa duptpípurnar og gefa pá frá sér
lifkvoðuna, sem fyllir duptkornið. Verður pá mikil breyting á egginu að
innan, og par myndast k í m i ð, en kímið er jurtin á fyrsta
vaxtarstigi og næriugarefni hennar. I sumum eggjum myndast pá og
fræhvíta fyrir utan kímið; er hún einungis ætluð til næringar lúnni
ungu jurt.<140

|>egar eggin eru frjófguð, kallast pau fræ og hiran-urnar utan um pau
fræhimnur og ávaxtahúsið f r æ h ú s. Hin þroskuðu fræ eru optast föst
og pur, og geta pví gpymzt um langan tíma. En pegar pau fá næga v æ t
u, h i t a og 1 o p t, hin nauðsynlegu skil-yrði fyrir lifi jurtanna,
pá opnast pau, spíra og verða að fullkominni jurt.

|>að virðist í fljótu bragði næsta ótrúlegt, að frjófg-un jurtanna
skuli vera jafn viss og áreiðanleg eins og hún er, einkum pegar pess er
gætt, að karlkyn og kvennkyn jurta er opt sitt í hvoru blómi, og meira
að segja, opt sitt á hvorri jurt. Margar jurtir, pótt tvíkynjaðar sé,
geta heldur ekki frjófgazt af sínu eigin

dupti, heldur verða að fá pað frá öðrum jurtum. En

*

náttúran léttir á ýrasan hátt frjófgun jurtanna. A einbýlisjurtum sitja
duptberarnir ofar á stönglinum en duptvegirnir t. a. m. á maís; á pví
blómduptið hægt með að falla niður á arið. Blómdupt sumra jurta er svo
létt, að pað berst fyrir minnsta vindblæ. En auð-vitað er pað pá af
tilviljun ef pað hittir ar á annari jurt. Sum duptkorn eru límfelld,
eða með broddum og körtum, og festast pví hæglega við skorkvikindi, sem
skríða um blómin; en pau flytja pau síðan á aðrar jurtir. Hefir petta
rajög mikla pýðingu fyrir frjófgun jurtanna, einkum í hinum heitu
löndum, sem eru aðalheimkynni skorkvikindanna.

Vegna pess að blómlausu jurtinar vantar blóm, geta pær ekki framleitt
fræ, heldur tingast með spor-u m. Sporarnir eru að eins eitt eður örfá
hvolf og hafa ekkert kím eins og fræin. Hin unga jurt er pegar mynduð í
fræi blómjurtanna fkimið), eins og<141

fyt ef getið, og byrjar bið annað vaxtarstig, pegar fræið spirar. En
með sporann er því öðruvísi varið, pví bið fyrsta vaxtarstig
jurtarinnar byrjar fyrst þeg-ar sporinn er fallinn í jörðina ; og
stundum myndast pá fyrst eins konar millum liður milli spora og hinnar
eiginlegu jurtar, sem kallast forkim.

Sérhver hluti jurtanna, jafnvel hvert einstakt hvolf, hefir í sér
mögulegleikann til pess að framleiða nýja jurt, ef hann er skilinn frá
móðurjurtunni, og engin ytri atvik hindra framleiðslu hans. Tingun
blómjurt-anna með skiptingu er pó vanalega bundin við vissa hluta, svo
sem frjóangan eða brumið, og hefir sú tingun mikla pýðingu í
garðræktinni. En blómlausu jurtirnar auka margar mjög auðveldlega kyn
sitt með skiptingu á svo einfa.ldan hátt, að. pað má næstum einu gilda
hver partur peirra að til pess er tekinn.

ívextir.

|>egar eggin eru frjófguð, visna duptberarnir og detta burtu ásamt
bikar og krónu ; en eggin halda á-f'ram að proskest og breytast í fræ,
sem fyr er sagt. Fræhúsið með öllum fræjunum , sem i pvi eru, heitir á
v ö x t u r; pó að menn í daglegu tali kalli helzt á-vexti pá, sem eru
linir og ætir. í sumum ávöxtum er að eins eitt fræ, en pó í fiestum
fleiri.

Ef pað er að eins einn duptvegur í blóminu, myndast e i n f a 1 d u r
ávöxtur, en sé peir fleiri, pá margfaldur. Er hann pá samsettur af
jafn-mörgum smáávöxtum, sem duptvegirnir eru margir. S p r u n g u á v
ö x t u r er sá ávöxtur kallaður, sem í

t<142

uppfaafi er einfaldur, en skiptist sundur við proskun-ina í raarga
sraáávexti.

Avextirnir eru rajög ólíkir að útliti á ýrasura jurt-ura, og byggja
raenn opt skipting jurtanna að nokkru leyti á lögun peirra. Surair
ávextir opnast pegar peir eru proskaðir og fræin falla út, en aðrir
opnast ekki, heldui losna i heilu lagi frá jurtinni. Hina fyrnefndu má
kalla 1 o k a ð a en hina h e i 1 a. Helztu ávextir erli:

1. H n o t er heill ávöxtur. raeð purru fræhúsi og einu fræi (rúgur).
Vængjaávöxtur er eins konar hnot; breiðist fræhúsið þar út til hliðanna
likt og vængir.

2. Steinávöxtur er heill og hefir optast eitt fræ. Fræhúsið er par
samsett af premur lögum; er hið innsta hart og steinkennt og innnn i
pví er fræið eða fræin (sveskia).

3. B e r er ávöxtur raeð safamiklu og heilu fræ-húsi, sem optast
innilykur mörg fræ (rúsínur, bláber, krækiber).

4. H y 1 k i (Eapsel) hefir purt en lokað fræhús með mörguin fræjum og
opnast á ýmsan hátt, með loki, tönnum, blöðkum, o. s. frv. B e 1 g u r
er einrúmað hylki, og dregur nafn af lögun sinni (bauna-ávöxtur). S k á
1 p u r er tvírúmað hylki, sundurskilið að endilöngu með punnri himnu,
en á henni báðum megin sitja fræin i röðum.

5. E p 1 i er falskur ávöxtur, pað er að skilja, að hið yzta æta lag er
ekki fræhúsið, heldur blómst-urbotninn, er vaxið hefir utan um
kjarnhúsið, en pað er binn eiginlegi ávöxtur.

t<143

Fíkjur líta út eins og einn ávöxtur, en þær eru samsafn margra ávaxta,
sem sitja innan í kjötkennd-um greinarhlúta.

Útbreiðila jurtamia.

Éf jurtirnar eiga að geta proskast eða lifað. pá verða þær að hafa
nægilegt 1 o p t, v a t n, h i t a og Ijós; en mjög er pað mismunandi
hve mikið pær purfa af pessu hverju fyrir sig. Af pví leiðir, að
jarðargróðurinn er mjög ólíkur á ýmsum stöðum jarð-afinnar, og hvert
land hefir sinn gróður, sem er lag-aður eptir loptslaginu og
jarðveginum.

Menn skipta jörðunni í 5 belti eptir hitamagn-inu. Hitabeltið liggur um
miðju jarðar, og nær að hinum nyrðra og syðra hvarfbaug. |>ar fyrir
utan eru t e m p r u ð u b e 11 i n sitt hvorum megin og yzt k u 1 d a
b e 11 i n.

í hitabeltinu er jarðargróðurinn langstórkost-legastur að öllu leyti.
|>ar eru allar jurtir mjög bráðproska, hafa opt sígræn blöð, og eru
ríkar af krydd- og eiturefnum. Grastegundir, sem í köldum löndum eru að
eins nokkrir pumlangar, eru par marg-ar álnir á hæð. Skógar eru par
víða svo péttir, að óraögulegt er að koraast í gegnura pá; ægir par
sam-an alls konar jurtum, smáura og stórum trjátegundum, vafningsviðum
o. s. frv. J>essir skógar eru nefndir fruraskógar. Meðal trjátegunda,
sera vaxa í hitabelti raá telja t. d. p á 1 m a v i ð i, k í n a t r é,
kaneltré, kaffitré og kakotre; og par vaxa og trjákenndir burknar og
belgplöntur, margs konar kaktustegundir og bambusreyr.<144

|>vi lengra að dregnr frá jafndægrahring, pví ólik-ari verður
jarðargróðurinn ; pegar kemur út fyrir hvarf^ baugana, má heita, að
hann sé allur annar en í heit-ustu hlutum hitabeltisins. I syðsta hluta
hins norð-læga beltis vaxa sígræn 1 a u f t r é, o 1 í u t r é, b ó
m-ullarplantanogmais. En nokkru norðar grær vínviðurinn og ýms á v a x
t a t r é, pá e i k og b æ k i og af korntegundum h v e i t i. Nyrzt i
beltinu eru pessar plöntur sjaldgjæfar, en birki og ýms barrtré algeng,
og i stað hveitisins vexparrúgur, h y g g og h a f r a r. Merkustu
tegundir, sem vaxa í kuldabeltinu, af barrtrjám eru: g r e n i, fura og
e i n i r og af lauftrjám í birki og ýmsar víðitegundir. |>ar vaxa og
margar grastegundir, hálfgrös, m o s a r og annað pess konar. Yerður
jarðargróðm> inn minni, tegundir færri og ófullkomnari að byggingu seiu
norðar dregur, og loksins hverfur hann algjörlega fyrir is og jöklum í
nyrztu löndum.

Eins og hitinn minnkar pví nær að dregur heim-skautunum, pannig pverrar
hann og pvi hærra að að kemur frá hafleti. Er pví jarðargróðurinn mjög
breytilegur í fjallalöndum. Ef menn fara upp hátt fjall i hitabeltinu,
unz jökull tekur við (15—18000 fet yfir sjávarmál), pá geta menn séð
par allar breytingar jarðargróðursins, eins og ef menn ferðast frá
jaín-dægrahring og svo langt sem jurtir gróa út að öðru^ hvoru
heimskautinu.

Sumar jurtir, sem einungis gi'óa í hinum heitu löndum, pegar pær eru
sjálfráðar, má rækta i köldum löndum, og venjast pær par við
loptslagjð. Kartöpl-ur t. a. m. eru frá allheitum héruðum i
Suður-Ame-<145

ríku, og hinar algengu korntegundir eru ílestar í önd-verðu frá
suðvesturhluta Asiu. En mikið eru pað íleiri jurtir, sem ómögulegt er
að rækta pannig, nema í húsum inni eða jurtabaðstofum (Drivhuse).

Auk afstöðu landaDna frá jafndægrahring hefir pað mikil áhrif á
jarðargróðurinn hversu löndin liggja fjærri eða nærri sjó. Á eyjuni og
með ströndum fram er hið svo nefnda eyjalopt; er par meiri
hita-jöfnuður sumar og vetur en langt frá hafi; loptið er saggasamt og
pokur og rignar algengari en inn í löndunum. Allt petta hefir áhrif á
útbreiðslu jurt-anna. Sumar pola ekki eyjaloptið, en aðrar purfa
beinlinis saggasamt lopt og prífast bezt, par sem er litill munur á
hita sumar og vetur.

Efni jarðvegsins hefir áhrif á útbreiðslu jurtanna. J>ar sem
jarðvegurinn er rikur af næringarefnum, er gróðurinn vanalega mikill og
fjölskrúðugur, ef ekki er annað, sem hindrar, svo sem ofmikill kuldi
eða hiti, purkur eða væta. ]?ar standa jurtirnar pétt og teg-undir eru
margar, pvi ein parfnast pað næringarefni, sem önnur hefir ekkert með
að gjöra. Yæta og festa jarðvegsins hefir einnig mikil áhrif á
gróðurinn, sumar jurtir geta ekki gróið nema í lausrijörðu; aðrar purfa
rakan jarðveg, eða vaxa beinlínis i vatni. Aptur gróa sumar bezt i
föstum jarðvegi og purrum , suniar í sendinni jörð, á klettum, i
leirflögum o. s. frv.

Ljósið er alveg nauðsynlegt fyrir allar jurtir að undanskildum sveppum
og nokkrum snikjujurtum, sem eigi hafa hinn græna lit, og vaxa á dimmum
stöðum. Blaðgrænan er bundin við Ijósið, að pví leyti, að hún getur
einungis myndazt við áhrif pess. En í sam*

10<146

bandi við blaðgrænuna stendur eitt hið helzta lífstarf jurtanna, sem sé
útöndun súrefnisins, sem dýrin anda að sér, og stöðugt myndar kolsýru í
sameiningu við kolefni; en hún er aptur eitt af aðalnæringarefnum
jurtanna, sem fyr er getið.

Ljósið hefir og mikil áhrif á stöðu jurtanna; pær beygja sig móti pví
og snúa blöðunum gegn birtunni. pegar dagsljósið þrýtur , falla margar
jurtir í eins konar svefn ; blöðin eða blómin breyta stöðu sinni,
blóVnin lokast, leggirnir beygja sig niður og blöðin vefjast saman.
Mest ber á pessum svonefnda plöntu-svefni hjá jurtum i hinum heitu
löndum.

II. Skipting jurtanna.

Jurtakerííii.

Til pess að mögulegt sé að pekkja jurtir og botna í hinum mkla aragrúa
af tegundum, hafa menn raðað þeim öllum niður í samanhangandi kerfi,
sem hægt er að heimfæra allar jurtir undir.

Hinn nafnfrægi svenski grasafræðingur Karl Linné (f. 1707, d. 1778)
fann upp jurtakerfi, sem við hann er kennt. og skipti þar öllum jurtum
i 23 flokka, mest eptir tölu duptberanna, lengd peirra og stöðu
innbyrðis Flokkunum skipti hann aptur i hópa eða raðir eptir tölu
duptveganna, lögun ávaxta-anna eður öðru pess konar. J>essari skiptingu
er fylgt147

Í grasafræði Odds Hjaltalíns. En pó að skipting pessi sé handhæg fyrir
byrjendur, pá er hún ófullkoni-in að pví leyti, að ekki sést hinn rétti
skyldleiki jurt-anna, pegar skiptingin er byggð á einstökum líffæruin
peirra, pótt pær sé að öllu öðru alls ólíkar. En til er og önnur
skipting, sem ekki er byggð á neinum einstökum parti jurtarinnar,
heldur allri ytri og innri byggingu. |>á niðurröðun kalla menn hið
eðlilega jurtakerfi. Sá, sem fyrstur raðaði jurtunum pann-•ig niður,
var franskur maður að nafni J u s s i e u (f. 1699, d. 1776).

Ifíirlft yíir Liimé s jurtakerfi.

A. lilómjurtir.

1. Tvíkynjaðarjurtir.

a. Duptberarnir lausir. 1. Fiokkur. Einn duptberi: einmannaðar.

2. — Tveir duptberar: tvímannaðar.

3. — |>rír duptberar: prímannaðar.

4. — Fjórir jafnlangir duptberar; fjórmann-

a ð a r.

5. — Fimm duptberar: f i m m m a n n a ð a r.

6. — Sex duptberari sexmannaðar. (Und-

an skilinn 15. fl).

7. — Sjö duptberar: sjömannað ar. 8« — Atta duptberar: áttmannaðar. 9.
— Níu duptberar: nímannaðar.

10*<148

10. Flokkur. Tíu duptberar: tímannaðar.

11. — Tólf til tuttugu duptberar: t ó 1 f m a n n-

a ð a r.

12. — Yfir tuttugu dnptberar í yfir — eða kring-

umsitjandi blómi: bikarmannaðar.

13. — Yfir tuttugu duptberar í undirsitjandi

blómi: margmannaðar.

14. — Fjórir duptberar, tveir langir og tveir

stuttir: t v í v e 1 d i.

15. — Sex duptberar, fjórir langir og tveir

stuttir: f j ó r v e 1 d i.

I). Duptberarnir sjálfir samvaxnir eða fastir við

duptveginn.

16. Flokkur. Allir duptpræðirnir samvaxnir í eitt bindi

(Knippe): e i n b i n d i s j u r t i r.

17. — Duptpræðirnir samvaxnir í tvö bindi:

tvíbindis jurtir.

18. — Duptpræðirnir samvaxuir i mörg bindi:

f 1 e i r b i n d i s j u r t i r.

19. — Dupthnapparnir samvaxnir i pipu , en

duptpræðirnir lausir: p í p u m a n n-

aðar jurtir.

20. — Duptpræðirnir fastir við duptveginn:

kvennbýli.

2. Einkynjaðar jurtir.

21. Flokkur. Karl- og kvennkyn situr á sömu jurt

sitt í hvoru blómi: e i n b ý 1 i.

22. — Karl- og kvennblóm sitja sitt á hvorri

jurt: t v í b ý 1 i.<149

B. Blómlausar jurfir

23. Flokkur. Frjófgunarfærin ógreinileg: 1 a u n b ý 1 i.

Ath. Linné áleit, að iurtir af þessum síðasta flokki hlytu að vera
karl- og kvennkyns-jurtir, þó að frjófgunarfæri' þeirra þekktust þá
ekki, því nefndi hann þær launbýlisjurtir. Seinna héldu menn þó, að þau
væru alls ekki til, og þá voru þær kallaðar k y n 1 a u s a r, en þó
héldu þær allt af nafni því er Linné hafði gefið þeim. Nú vita menn að
margar þeirra hafa karl- og kvenn-kvennkyns-frjófgunarfæri og að þær
frjófgast, þó að því sé á annan hátt varið en frjófgun blóm-jurtanna-

Yfirlit yfir liid edlilega jurtakerfi.

|>ær jurtir, sem í öllu verulegu líkjast hver ann-ari, og aptur geta
framleitt jurtir með sama eðli og útliti, kallast e i n tegund*; líkar
tegundir teljast s a m a k y n; kynin mynda æ 11 i r, ættirnar r a ð i
r; röðunum er aptur skipað í f 1 o k k a og öllum flokk-um í tvær
deildir, blómjurtir og blómlausar jurtir.

*) Stundum ber það við af vissum orsökum, að jurtir víkja dálítið frá
móðurjurtinni að lit eður öðru þess konar, og eru þær
nefndaraukategundir (Varietet). En þegar tvær tegundir æxlast saman,
myndast kynblendingur (Bastard), sem hefir að nokkru leyti
eiginlegleika beggja tegundanna.<150

A. Blómjurtir

hafa rót, stöngul og blöð, bera b 1 ó m og ting-ast með fræjum. J>eim
má skipta í 3 flokka, tví-fræblaðaðar, einfræblaðaðar og nakin-f r æ v
a ð a r jurtir.

1. Tyífræblaðaðar jurtir hafa tvö fræblöð; rótin er stólparót;
kerstrengirnir i stönglinum eru hringsett-ir, og myndunarvefurinn er
samanhangandi pipa í gegnum pá alla og myndar árhringi í trjám. Blöðin
eru optast fjaður- eða handrifjuð , tennt, skipt eða samsett.
Blómhringarnir skiptast eptir fjór- eða fimm-tölu. J>essi flokkur
greinist i 3 raðir:

a. Krónan með lansum blöðwn.

b. Krónan heil.

c. Krónulausar jurtir.

2. Einfræblaðaðar jurtir hafa eitt fræblað; rótin er ætíð taugarót, og
kerstrengirnir liggja á víð og dreif um stöngulinn. Blöðin eru optast
rétt eða bogriíjuð og opt sitjandi, en á sumum eru blaðslíðrin ákaflega
stór. Blómið skiptist vanalega eptir prítölu.

3. Nakinfræyaðar jurtir hafa opið ávaxtahús, svo eggin eru nakin.
Blómduptið feifur beinlínis á kímmunninn pvi stýl og ar vantar.
Fræblöðin. eru annaðhvort tvö eða fleiri. Af pessum flokki eru
barrtrén.

IV Bliimlausar jurtir

hafa engin blóm og tingast með sporum. J>eim má skipta i 2 flokka,
blaðsporajurtir og lauf-sporajurtir.<151

1. Blaðsporajurtir hafa flestar stöngul og blöð og suinar rót; tlestar
eru grænar. |>ær eru allar, að undanskilduni hinum allra ófullkomnustu,
byggðar úr hvolfavef og kerstrengjum. Jurtin vex ekki beinlínis upp af
sporanum, heldur myndast fyrst blað- eða práð-myndaður líkami, sem
heitir forkím, og á pví æxlunar-færi. Helztu raðir í pessum flokki eru
m o s a r og b u r k n a r. Undir hann teljast og h á 1 f m o s a r,
eltin g, og j afni.

2. Laufsporajurtir hafa engan sérstakan stöngul né blöð, en eru
sameinaðar í einn líkama, sem nefndur er 1 a u f i ð (thállus). Fjölda
margar, t. a. m. sveppina, vantar hinn græna lit, sem annars er svo
algengur í gróðrarríkinu. f>ær hafa enga kerstrengi, en eru samsettar
af fábreyttum hvolfavef, og sumar eru að eins eitt hvolf. Engar
laufsporajurtir hafa verulega rót, en eru opt festar niður með eins
konar heptipráðum.

1, Blómjurtir.

1. Tvífrælblaðaðar jurtir.

a. Krónan með lausum Uöðum.

Nellikuættfn (Silenacece). Jurtir af pessari ætt hafa mótsett,
heilrönduð blöð, sem opt eru sitja-andi; bikarinn er fimmtenntur,
krónublöðin 5, með löngum nöglum og stundum aukakrónu ; 10 duptber-<152

ar; 2—5 duptvegir; 1 ávaxtahús og einrúmaður hylk-isávöxtur , með
miðsettri fræstyttu. J>ar til teljast: pungagras (Silene maritima) með
stórum uppblásn-um bikar og tvíklofnum krónublöðum hvítum að lit.
Lambagras (S. acaulis) með randhærðum blöðum og optast með rauðum en pó
stundum hvítum krónu-blöðum. Lambagrös haía mjög langar rætur, vaxa
fjölda mörg í hrúgu, og mynda fagurgrænar þúfur í holtum. — Kveisugras
(Viscaria álpina) með tív-flipóttum krónublöðum rauðum. — Munkahetta
(Lyclinis flos cuculi), heldur sjaldgæf jurt, er með rauð-um
krónublöðum klofnum í fjóra mjóa flipa.

Arfaættiu (Alcinaceœ) likist mjög fyrstu ætt, nema bikarinn er
lausblaðaður og krónublöðin með stuttum nöglum og án auka krónu. Blómið
skiptist eptir fjór- eða fimmtölu; duptberarnir eru stundum færri en
10; blómsturbotninn styttri en hjá nelliku-ættinni. Af þessari ætt eru:
arfi (Alsine) smeðju-kál (HaJianthus pqrtoides), sandjurt (Arenaria),
stjörnuj urt (Stéílaria) og músareyra (Cera• stium). Af þvi eru margar
tegundir.

E.inættin (Lineæ). Allir blómhlutarnir skipt-ast eptir fimmtölu;
ávaxtahúsið er fimmrúmað með 5 stýlum; ávöxturinn hylkisávöxtur. Hér
vex villilín (Linum catharticum), með hvítum blómum, en er mjög
sjaldgæf jurt. <

Linplanta sú, sem ræktuð er, hefir bláttblóm. Ur basthvolfunum fæst
lin, sem 1 é r ep t eru gjörð úr, og úr fræjunum línolía; þau eru og
ágætt skepnu-fóður. Lín var þegar á fyrri öldum allviða ræktað, t. a.
m. i Egiptalandi, og enn er það ræktað þar. Mesta<153

lírttækt í Európu pr í Rússlandi, einkum fram með Eystrasalti.

Teættin (Ternströmiaceœ). Af pessari ætt er teplantan ræktuð í Kína og
Japan, milli 23° og 35° n. br. |>egar hún er 5—6 ára, eru blöðin tekin,
vafin saman og bökuð yfir hægum eldi, og síðán eru pau látin í
lopthelda blýkassa. Te er töluvert nær-andi, og hin pægilega lykt og
bragð orsakast af eins konar olíu, sem er í blöðunum. Hefir það um
marg-ar aldir verið almennur drykkur í Kína. En á 17. öld kom það fyrst
til Európu, og nú er þar eytt mörg-um millíónum punda á ári hverju.

FJóluættin (Yiolarieœ). Jurtir af pessari ætt hafa óskipt og dreifð
blöð með aukablöðum; blómið er óreglulegt, bikarblöðin 5 og krónublöð
jafnmörg. Stöngullinn beygist að ofan, hallast pvi blómið niður á við.
J>að krónublaðið, sem niður veit, er opt stærst og með stórum spora.
Duptberarnir eru 5, eitt á-vaxtahús einrúmað og ávöxturinn er hylki.
Blómin sitja einstök — Hér vaxa pessar 4 tegundir: m ý r a-f j ó 1 a.
(Viola pahistris), skógafjóla (V. Silva-tica), hundafjóla eða tírsfjóla
(F. c anina) og prílit fjóla eða p renni ngargras (7. tricolor). Sú
tegund er hér algengust.

Svefiijurtaættin (Papaveraceœ). Jurtir, sem teljast undir pessa ætt,
hafa tvíblaðaðan bikar, sem fellur burt pegar blómið er útsprungið.
Krónu-blöðin eru 4, duptberar margir og einn duptvegur, arið sitjandi.
Avöxturinn er hylki. í jurtinni er gulur eða hvítur mjólkursafi. — M e
1 a s ó 1 (Papaver<154

nudicaule), með stórum krónublöðum gulum, yex hér allvíða á melum.

Margar tegundir af pessari ætt eru ræktaðar er-lendis. Ó p í u m p 1 a
n t a n (P. somnijerum) er rækt-uð í Suður-Európu, og á Austurlöndum er
unnið úr henni ó p í u m, deyfandi eitur, og mjög notað par í stað
áfengra drykkja , en er einnig ágætt læknislyf. O' Sóldaggarættin
(Droseraceœ). Blöðin eru öll við jörðina; bikar, króna og duptvegir
skiptast eptir fimmtölu; ávaxtahúsið er einrúmað, stýlarnir 3—5 og
ávöxturinn einrúmað hylki. — Hringblöð-ótt sóldögg (Drosera
rotundifolia) og lifrarjurt (Parnassia yalustris) vaxa hér; sóldögg er
pó mjög sjaldgæf en lifrarjurt algeng. Sóldögg er ein af hin-um fáu
kjötætum meðal jurtanna, ef svo mætti að orði kveða. Blöðin að ofan og
randirnar i kring eru pak-in löngum kirtilhárum rauðum, með útvexti á
endun-um og límfelldum vökva. J>egar fluga sezt á eithvert blaðið, pá
leggjast hárin utan um haiia, og með pví að fætur og vængir límast
fastir, er henni ómögulegt að losa sig aptur. Blaðið sigur siðan
næringarefnin úr flugunni og verður pað jurtinni að notum.

lirossblóuiaættíii (CruciJ'erœ). Jurtir, sem par til teljast, hafa
dreifð blöð fjaðurrifjuð. Bikarblöð-in eru 4 og falla fljótt af; 4
krónublöð krosssett; 6 fjórveldis-duptberar (4 langir og 2 stuttir),

r

og 1 duptvegur með tviskiptu ari. Avöxturinn er skálpur. í mörgum
krossblómum eru bitur efni og í fræjunum eru feitar olíur..

Margar jurtir af pessari ætt eru ræktaðar og mjög notaðar til fæðu
fyrir menn og skepnur, svo<155

sem margs konar káltegundir; sumar eru kryddjurtir. Af krossblómum, sem
hér vaxa má nefna:

a. Með stuttum skáipi: Skarfakál (Cochlearea), 2 tegundir, notað við
skyrbjúgi, vex við sjó. — Gæsablóm (Draba) með flatprýstum skálpi. •—
Hj artarfi (Capsella Bursa pasto~ ris) með prihyrndum og
hálf-hjartamynduðum skálpi.

b. Með löngum skálpi: Gæsamatur (Arabis) með hvítum krónublöð-um. —
Hlaupblaðka (Cardamine); 3 tegundir vaxa hér; ein peirra, hrafnaklukka
(C. pratensis), er mjög algeng á votri jörð. — Strandbúi ('Cakile
maritima) vex á sjávarströndum.

Af káli eru til margar tegundir og aukategund-ir; nokkrar eru ræktaðar
hér, helzt í kaupstöðum. Allar tegundirnar hafa gular krónur. — Af
mustarðs-kyninu vex hér villimustarður (Sinapis arvensis), með
ljósgulum krónum og sivölum skálpi. Hann er mjög skaðlegt illgresi í
ökrum.

lilágresisættin (Geraniaceœ). Bikar- og krónublöðin eru 5 að tölu, 10
eða að eins 5 duptber-ar og 5 stýlar. Ávöxturinn er sprunguávöxtur, sem
skiptist i 5 einfrævaða smáávexti. Stýlarnir eru var-anlegir, og halda
áfram að lengjast eptir að ávöxtur-inn er myndaður og hringbeygjast út
að neðan hver með sinn smáávöxt. —• Storkablágresi eða stórablágresi
(Geranium silvaticum), með hand-rifjuðum, inniskornum og sepóttum
blöðum og fjólu-bláum krónublöðum, vex hér allvíða, einkum í skóg-um og
utan i hlíðurn.

Katostættin (Malvaceœ). Merkust jurt af<156

þeirri ætt er bóranllarplantan, sem vex og er rækt-uð í hinum heitu
löndum. Avöxturinn er hylki og fræin eru þakin löngum hárum (fræull);
en pað er hin al-kunna bómull eða viðarull. Mest er bómull rækt-uð
sunnarlega i Xorður-Ameriku og par næst á Ind-landi.

Undir sérstaka lítla ætt (Empetreæ) telst kræki-b e r j a 1 y n g
(Empetrum nigrum).

Vörtumjálkurættlii (Eniihorbiaceæ). Jurtir af þessari ætt eru mjög
ólíkar að útliti, én flestar eru pær fullar af hvitleitum safa
(mjólkursafi). Aðalheim-kynni peirra eru heitu löndin. Ur safa Kauts
chuk-trésins (Siphonia elastica) í Ameríku fæst „Grummi elasticum"
(guttapercha), sem hefir mikla pýðingu fyrir iðnaðinn. Oblandað í
punnum lögum er pað gagnsært, litarlaust og fjaðurmagnað, pétt í kulda
en pó ekki stökkt; pyngdin er nokkuð minni en vatnsins. Ur pví eru
gjörðir ýmsir munir, svo sem strokleður, pipur, hárgreiður, hnappar o.
s. frv. — ítótin af manihotplöntunni (Manihot utilissima), sem vex í
hitabeltinu, er full af mjólkursafa, sem er banvænn, meðan hann er nýr,
en sé rótin steikt eða soðin, verður hún óskaðleg, og er mjög notuð par
til manneldis, einkum í Ameriku.

Sóleyjaættin (Ranunculaceœ). Blöðin eru optast handrifjuð, blómþakið
ýmist einfalt eða tvöfalt, optast reglulegt. Flestar tegundir hafa
marga duptbera og duptvegi. Avöxturinn er margfaldur, ýmist smáhnotir
eða smábelghylki. — Hófblaðka, hófsóley (Caltha palustris), með
einföldu dökkgulu blómpaki og nýra-mynduðum blöðum, yex hér víða einkum
við læki ogí<157

mýrum. Af sóleyja kyniuu (Ranuncidus) vaxa hér margar teguncfir.
Brennisóley (B. acer) með gul-um krónublöðum er algeng í túnum. —
Dvergasól-ey (B. glacialis), með 5 ^órum krónublöðum hvítum, er
fjallajurt. — Yatnasó.ey (Batrachium Drouetii) vex víða í tjömum ;
blómin lítil, hvít; blöðin hármynd-uð. — Brjóstagras (Thdlictrum
alpinum) er litil jurt með tvíugguðum blöðum og einföldu blómþaki
rauðleitu eða gulu.

Baunaættin (Papilionaceæ). Blöðin eru sam-sett og með stórum
aukablöðum; efstu smáblöðin eru opt ummynduð í vafningspræði. Krónan er
bauna-króna og er samsett af 5 blöðum. Eitt peirra er stærst og er
nefnt fáni eða merki. Gagnvart fán-anum er báturinn, myndaður af
tveimur jafnstórum blöðum samvöxnum í broddinn, og svo er sitt blað til
hvorrar hliðar, hinir svo nefndu vængir. I bátn-um eru 10 duptberar,
sem annaðhvort eru allir sam-vaxnir eður einungis 9, og pá 1 laus.
Ávöxtur-inn er belgur. — Sraári (Trijolium repens) með hvít-um
blóm-höfðum; kringlu-belgur (Anthyllis vitl-neraria,) með gulri krónu
og uppblásnum bikar, og umfeðmingsgras (Vitia cracca), með klasasettum
blómura og fjólublárri krónu, eru hér töluvet't algeng. Gulur
flatbelgur (Lathyrus pratensis) og bauna-gras (L. maritimus) eru miklu
sjaldgæfari. — Afút-lendum jurtum, sem teljast undir pessa ætt, eru
ýms-ar baunategundir, sem mjög eru notaðar til fæðu fyr-ir menn og
skepnur.

Viiividarættin (Ampelideœ). Merkust planta af pessari ætt er v í n v i
ð u r i n n (Vitis vinifera). flann<158

er kliíurplanta með litlum grænum blómum og berá-

r

Vexti (vinber). og verður stundum 30 fet á bæð. I öndverðu er bann frá
Kaukasus, en hefir verið rækt-aður um langan aldur í mörgum löndum. I
J>ýzka-landi nær vínviðarræktin að 51° n. br.

Steiiiávaxíaættln (Drupaceœ). Bikarinn er fimmskiptur, krónan með 5
blöðum, duptberar margir og ávöxturinn steinávöxtur. — Af pessari ætt
eru: p 1 óm utré (Prunus domestica). kirsiberjatré (Ceratus) og
möndlutré (Amygdalus communis

Rósaættin (Rosaceæ). Blöðin eru með ýmsu lagi, en pó vanalega samsett
eða skipt og með auka-blöðum. Bikar og króna eru regluleg, optast
margir duptberar og fleiri en einn duptvegur. Ávaxtabotn-inn er meira
eða minna holur (blómið kringumsitj-undi) og ávöxturinn tiðast
margfaldur, ýmist smá* belghylki, steinaávextir eða hnotir.

r

a. Avöxturinn smábelghylki: Mjaðurt (Spirœa ulmaria). Blöðin
ójafnugguð, blómin lítil. hvit og ilmandi.

' r

b. Avöxturinn smásteinávextir: Hrútaberjalyng (Rubus saxatilis). Blöðin
með smáum broddum, felómin hvit, ávöxturinn (hrútabei') fagurrauður og
súr á bragðið.

c. Avöxturinn smáhnotir: F j a 11 a r ó s (Rosa jrimpinellœfolia).
Lágur runni; stöngullinn með broddum, krónan hvít eða gulleit,
á'-vöxturinn falskur. Mjög sjaldgæf jurt. — Engjarós (Comarum
palustre). Blöðin ójafnugguð, blómið hefir ytribikai' og er hann og
krónan dökkrauð. Algeng í mýium. — Gullmura (PotentiUa maculata).
Krónu-<159

blöðin gul með dökkgulum bletti itmst. — Jarðar-berjalyng (Fragciria
vesca). Blómið með ytri bik-ar, krónan hvít. Við proskunina myndar
ávaxtabotn-inn falskan ávöxt kúlumyndaðan, rauðan að lit. — Holtasóley
(Dryas octopetala). Blöðin (rjúpnalauf) eru fjaðurrifjuð og tennt; 8—9
fannhvit og stór krónu-blöð. — Fjallafífill (Geum rivale). Blómið
lútandi, bikarblöðin dökkrauð. krónublöðin kjötrauð. — Sibb-a 1 d s j u
r t eða f j a 11 a s m á r i (Sibbaldia procuni-bens). Blómið með ytri
bikar; krónublöðin lítil, gul. Likist töluvert muru. —- Maríustakkur
(Alchemilla vidgaris). Blöðin sepótt, sagartennt, liggja í brotum;
blómin smá, ytri og innri bikar gulgrænn; eingin króna. Avöxturinn
einfaldur hnotávöxtur. — Ljóns-lappi (A. álpina). Blöðin fingruð, loðin
og silfurhvít að neðan.

Eplaættiu (Pomaceœ). Af pessari ætt vex hér reynir (Sorbus aucuparia),
tré með ójafnugguðuni blöðum ; blómin mynda hálfskýlu; bikarinn er
fimmskiptur og krónublöðin 5, hvít að lit; margir dupt-berar og 2—5
stýlar. Ávöxturinn er rauðar, súr á bargð og líkist beri. Reynir er ein
hin stærsta viðar-tegund á Islandi; er hann ræktaður á nokkrum stöðum.

Dúfu jurtaættiii (Onagrarieœ). Bikarinn fjór-skiptur; 4 krónublöð og 8
duptberar. Avöxturinn er hylki með fjórum lokum eða ber með fjórum
hólfum. Fræin hærð. — Af pessarri ætt vex hér eyrar-rós eða purpurablóm
(Epilókium latifolium) og margar fleiri tegundir af sama kyni.

Steiubrj(Stsættiu (Saxifragaceœ). Bikarinn 5 skiptur; 5 krónublöð, 10
duptberar og eitt ávaxta-<160

hús með tveimur stýlum. Ávöxturinn er hylki með mörgum fræjum. — Hér
vaxa 10—12 tegundir af þessari ætt. Meðal þeirra eru : snjósteinbrjótur
(Saxifraga nivalis) með hritum eða rauðleitum krónum ;
stjörnusteinbrjótur (S. stéllaria) með hvítum króuublöðum, og á hverju
þeirra eru tveir gulir blettir eða deplar; vetrarblóm eða lambablóm (6.
oppo-sitifolia) með mótsettum, randhærðum blöðum og rauð-um blómum, og
gulur steinbrjótur (S. hirculus) með spjótmynduðum og bogarifjuðum
blöðum.

Steiujurtaættín (Crassulaceœ). Jurtir af þessari ætt eru einkennilegar
fyrir hin þykku og safa-miklu blöð. Blómin eru regluleg og ávöxturinn
er belghylki. — Burnirót (Bhodiola rosea) hefirsivalan safamikinn
stöngul með mörgum blöðum; blómin eru gulgræn, optast einkynjuð. Hún
vex helzt i klettaskor-um og er ræktuð sumstaðar i veggjum og á
húsþök-um. — Helluhnoðri (Sedum acre), með fagurgulum krónum, vex á
þurrum stöðum. — Steinajurt (S. viUosum), lítil jurt rauðleit og
safamikil með rauðum eða hvitleitum krónum, vex víða i moldarílögum.

liaktúsættín (Cactaceœ). Jurtir af þessari ætt eru mjög einkennilegar,
og hafa mjög margbreytta og opt næsta undarlega iögun. Sumar hafa
hnött-óttan stöngul, aðrar blaðmyndaðan, súlumyndaðan o. s. frv. Fáar
bera blöð eða greinar, en hafa þyrni-brodda í þeirra stað. Margar hafa
mjög fögur blóm. þær vaxa helzt á þurrum stöðum, en eru þó
vökva-miklar, þvi þær safna i sig vatni í votviðrum og geyma það til
þurkatímanna. Heimkynni kaktúsanna eru<161

beitu löndin i Ameriku, einkum háslétturnar í Mexí kó, en eru ræktaðar
allviða á öðrum stöðum.

Skýlublómættin (Umbellifercc). Blöðin skipt og með stórum sliðrum;
stöngullinn holur; blómstað-an optast tvöföld skýla með reifum
(þakblöðum) við upptökin. Bikarinn er litill og stundum enginn;
krónu-blöðin 5. stundum regluleg stundum óregluleg, og 5 duptberar.
Avaxtahúsið skiptist í 2 hólf, og hefir 2 stýla; neðsti hluti hvors
stýls er gildur (stýlkoddi), og gefur frá sér hunangsvökva. Ávöxturinn
er sprungu-ávöxtur me3 tveimur smáhnotum. í þeim eru vana-lega
kryddolíur og stundum eiturefni. Mörg skýlu-blóm eru ræktuð og notuð
til lækninga o. fl. — K ú m e n (Carum Carvi) hefir hvita eða rauðleita
krónu og á-vöxt með háum rifjurn, kryddbragði og lykt. — Snókahvönn eða
geitla (Angélica silvestris) hefir vængjaðan ávöxt. — H v ö n n
(Archangelica officinalis) er algengari hér á landi. Hún er hávaxin
jurt með margskiptum blöðum og hvítgrænni krónu. Sumir láta rótina í
brennivín og leggurinn er ætur. — Vatns-nafli (Hydrocotyle vulgaris) er
ólíkur hinum nefndu skýlublómum, en pekkist hæglega á hinum
stjörnurifj-uðu, kringlóttu og hringtenntu blöðum. Vex helzt við heitar
uppsprettur i Reykholtsdal.

b. Krónan heil.

Hardbladsættln (Asperifoliœ). Blöðin dreifð, opt með hvössum hárum og
eins stöngullinn. Blómin regluleg 5 skipt; sprunguávöxtur með 4
smáhnotum, krónan optast blá. þar undir telst kattarauga eða gleym
mérei (Myosotis). J>ar af eru 3 teg-

11162

tndir á íslandi raeð litlum fagurbláura krönum tóeð $;ulum hring af
hrcisturblöðum innan í. — Lungna-jurt (Sienhammaria maritima) vex viða
við sjó, blöð-ín eru þykk og safamikil og blágrá; blómin blá eða
rauðfjólulit.

Varablóm (Labiatœ). Stöngullinn ferstrend* ur. blöðin mótsett, bikarinn
reglulega fimmskiptur eða tvívaraður; krónan er v a r a k r ó n a með
tvískiptri eður óskiptri efrivör og þrískiptri neðrivör; fjórir
tví-veldisduptberar (2 langir, 2 stuttir). Avöxturinn er sprunguávöxtur
með 4 sraáhnotum. — Miðjarðarhafs-löndin eru einkum auðug af
varablómum. Algengustu jurtir af peim flokki hér á landi eru: brúnella
eða blákolla (Brunélla vulgaris). Bikarinn tvívaraður^ efrivörin með 3
litlum tönnum en neðri vörin djúp-tennt; krónurnar vanalega bláar (í
axij. — Blóð-berg (Thymus serpyllum). Stöngullinn hærður. bik-arinn
tvívaraður, krónan rauð ; blórain mynda höfuð eður ax. Litil planta
raeð ilraandi lykt.

IMöðrurótarættin (Lentibidarice). Af" þess-ari ætt er lyfjagras
(Pingvicula vulgaris). Blöðin eru öll við rótina, gul eða ljósgræn,
pykk og pvöl eins og öll jurtin. J>egar lítil skorkvikindi setjast á
pau, pá festast pau og blöðin sjúga úr peini næringarefnin. Blómið er
hangandi, bikarinn fimraskiptur, en krónau vararavnduð raeð spora, blá
að lit.

Grímublóm (Scropliulariaceœ). Krónan er ó-regluleg, helzt varamynduð. A
neðrivörinni er snubb-ótt hrukka, sem lokar „krónupípunni. Duptberarnir
ero 4 (tvíveldisduptberar); ávaxtahúsið er eitt og á-v'ÖAtUurtin
tvíhólfað hylki. — Eld gul-trölla j urt

0<163

{Pedkularis flamnea). Neðrivörin dökkgulen efrivöria iJökkrauð. —
Lokasjóður (Rhinanthusminor). Stöng. ullinn ferstrendur, krónan mógul,
með fjólubláum tönn-um á efrivör; fræin vængjuð. — Lokasjóðs-bróð-ir
(Bartski alpina). Blöðin mótsett, krónan fjólublá; bikar- og pakblöð
hafa og keim af sama lit. — Augnfró (Euphrasia officinalis). Krónan
hvít með dekkri rákum og gulum bletti á neðrivör. — Æru-prís (Veronica)
hefir fjórskipta krónu og tvo dupt-bera. Sex tegundir vaxa hér, allar
með bláum krón-um nema ein mjög sjaldgæf (V. scutellata), sem hefir
hvita krónu með ljósbláum eða rauðleitum æðura.

Iiartöpluættin (Solamceœ). Blöðin dreifð; fimmskiptur reglulegur bikar
og króna, og 5 dupt-berar. Ávöxturinn er tvírúmað ber eða hylki. Jurtir
af pessari ætt og skvidar henni vaxa víða einkum í heitu löndunum.
Margar tegundir hafa deyfandi efni og sumar eru baneitraðar. |>ær eru
notaðar á ýms-an hátt, sumar til lækninga og einstöku jurt til fæðu. —
Hin aikunna kartöpluplanta (Solanum tube~ rosum). er ræktuð i flestum
löndum Európu, en er upprunnin frá Suður-Ameriku (Chile). Vex hún pofr
óræktuð í purrum og ófrjósömum jarð-vegi og hefir berávexti. En ræktuð
kartöpluplanta getur ekki borið ávöxt —» Tóbaksplantan (Nico-liana) er
frá Ameriku, en nú er hún ræktuð mjög víða. I fræjunum og blöðunum er
eitur (Nicotin). — Af pipar-jurtum, sem tilheyra pessari ætt, fæst
spánskur pipar og Cayenne-pipar. *

Lyngættin (Ericineœ). Stöngullinn trékennd-öff með stinnum,
heilrönduðum og vanalega sigrænuiii

11*<164

blöðum. Bikar og króna fjórskipt eða fimmskipt'í

* r

duptberar optast hálfu fleiri. Avöxturinn er hylki eða ber. Tegundir
pær, sem hér vaxa, hafa allar litil blóm. Lyngplöntur eru mjög
útbreiddar einkum í móum, á heiðum og í fjalllendi. Hvergi vaxa
jafn-margar tegundir eins ogí Kaplandi á suðurodda Afríku. Helztu
lyngplöntur, sem hér á landi vaxa, eru :

a. Með hylkisávexti: Beitilyng (Calluna vulgaris). Bikarblöðin eru
fjög-ur, lengri en krónan, en hún er klukkumynduð. Bik-ar og króna eru
rauðfjólublá. — Sauðamergur (Loiséleuria produmlens). Blöðin mótsett,
pétt, með breiðurifi að neðan; randirnar beygjast aptur. Krón-an
fagurrauð.

b. Með berávexti: Sortulyng (Arctostaphylos Uva ursi). Stöngullinn
greinóttur; blöðin eggmynduð^ gljáandi; krónan rós-rauð, krukkumynduð
með fimmskiptum kraga. — B1 á-berjalyng (Vaccinium). Af pví kyni vaxa
hér 4 tegundir. Almennt bláberjalyng (V. uliginos• um) er næsta algengt
einkum á heiðum. Avöxturinn er hin alkunnu bláber.

Iflaríuvandarættiu (Gentianeœ). Blómin regluleg, fjór- eða fimmskipt; 1
stýll, 2 ör; 4—5 dupt-berar; hylkisávöxtur. Hér á landi vaxa 6—7
tegundir af maríuvendi (Gentiana). Hér undir telst oghor-blaðka
(Menyanthes trifoliata), með löngum, liðótt-um neðanjarðarstöngli
(mýrarkólfur), sem víða vex í mýrum.

lirapiiættlu (Éubiaceœ). . Af pessari œtt er<165

maðra (Gálium) og vaxa hér 4—5 tegundir af henni. J>ær hafa næstura
ferstrendan stöngul, mjó, kranssett blöð; bikarinn er lítill, krónan
fjórskipt og duptber-arnir 4. Ávöxturinn er sprunguávöxtur með tveimur
smáhnotum. — Krapplantan (Riibia tinctorum) er útlend jurt. Ur henni
fæst rautt litarefni; er hún pví ræktuð í Austurlöndum og
Vestur-Európu.

Skyld pessari ætt eru ýms tré, með mótsettum blöðum, sem vaxa í
hitabeltinu, Kínatréð (Cin-, eliona) vex í austanverðum Andesfjöllum í
Suður-Ameríku. Ur berkinum fæst læknislyf (Chinin), sem mjög er orðið
viðfrægt. — Kaffitréð (Coffea ara-licá) er lítið tré en fagurt, með
gljándi blöðum og mörgum hvítum blómum í blaðhornunum. Ávöxturinn er
tvíhólfaður steinávöxtur með 2 froejum (kaffibaun-ir). í peim eru ápekk
efni og í teblöðum. Kaffi er ættað frá löndunum við Eauðahafið. Um
miðja 15. öld var pað fyrst almennt notað nm vesturhluta Ara-bíu.
Hundrað árum síðar kom pað til Tyrklands og nálægt miðri 17. öld til
annara landa í Európu. Til íslands kom pað fyrst 1772, Nú er kaffi mjög
víða ræktað í hitabeltinu. Mest af pví flyzt frá Brasilíu-St. Domingó,
Java, Ceylon og Arabíu.

Hörfublóm (Synanthereœ). Blómstaðan er k a r f a með körfupaki, sem
mjög opt líkist bikar. Bikar hinna einstöku blóma er tíðast hármyndaður
og krónan annaðhvort tungumynduð og pá óregluleg eða reglulega
pípumynduð. Duptberarnir eru 5 með sam-yöxnum hnöppum utan um stýlinn.
Avöxturinn er hnot með áföstu hýi; er pað hinn upprunalegi bikar. k
njörgum körfublómuiu eru öll blómin tvíkynjuð,<166

á öðrum einungis sum, og hin eru pá einkyDjnðeða kynlaus. J>essi ætt er
hin fjölskrúðugasta af öllum jurtaættum. Mun láta nærri að Vi«- hluti
af öllum blómjurtum heyri par undir. Hér vaxa allmargar teg-undir, en
pó að tiltölu fáar móti pví, sem er í mörg-um öðvum löndujn. Heitu lönd
tempraðabeltisins eru einkura heimkynni peirra.

Ollum körfublómum er skipt í á aðalflokka:

1. Fíflaflokkurinn. Krónurnar tungumyndaðar, táhynjaðar, opt gidar

jurtirnar með hvítim mjólkursafa.

Fífill (Taraxacum ojficinalé). Blöðin sepótt, öll við rótina.
Stöngullinn holur blaðlaus. Fifillinii heitir |bifukolla, þegar
krónurnar eru fallnarburtu. — Ljónstönn (Leontodon autumnalis).
Stöngull-inn greinóttur; krónurnar rauðleitar að utan — Undafífill
(Hieracium). Blöðin heilrönduð eða tennt, opt loðin. Hér vaxa 5—6
tegundir af pessu kyni, allar með gulum krónum.

2. jpistlaflokkurinn. Krónurnar pípumyndaðar; körfuþakið með broddum.

J>istill (Cirsium arvense). Tvíbýlisjurt. Stöng-ullinn og blöðin
broddtenut; blómin rauðleit; karfan nærri kúlumynduð. Sjaldgæfur á
Islandi.

3. Malu rtaf'lo kkurinn.

Krónurnar pípu- eða þráðmyndaðar.

Brandbikar (Senecio vulgaris). Krónurnar litlar, gular; körfupakblöðin
græn, svört í brodd-inn. Sjaldgæfur. — Af eilífðarblómi (Gnaphali-um)
vaxa hér 3» tegundir (fjandafæla, grájurt, grá-mulla).<167

4. Ast ersflokkurinn.

EringhiJcrónurnar pípumyndaðar, tmkynjaðar; rand-fcrónurnar tungu• eða
þráðmyndaðar; þau blómin eru

kvennblóm.

Jakobsfífill (Erigeron alpinus) er gráhærður-Randkrónuruar fjólubláar
eða hvítar, kringlukrónurnar gular. — Vallhumall (Achillea millifolium)
er dún-hærður. Körfurnar litlar, með 4—6 hvítum eða rós-rauðum
randkrónum. Körfurnar standa í hálfskýlu, -^-Baldursbrá (Matricaria
inodora). Stöngullinn greinóttur; körfurnar stórar, randkrónurnar
hvítar en kringlukrónurnar gular.

Götubráarættin (Plantagineœ). Blóminreglu-leg, fjórskipt, krónan
himnukennd ; tvírúmaður dupt-vegur, einn stýll og hylkisávöxtur. Hjá
peim tegund-um, sem hér vaxa, eru blöðin bogarifjuð eða réttrifjuð.
J>ar til teljast hér 5 tegundir af götubrá (Plantago).

Lndir ætt skylda pessari (Plumbagineœ) telst geldingahnappui' eða
gullintoppa (Armeria maritma). J>ar eru blöðin réttrifjuð, kranssett
við rótina; blómin mynda höfuð, krónurnar ljósrauðar, blómið 5 skipt,

c. Krónulausar jurtir.

Sifcruættin (Polygoneœ). Aukablöðin mynda himnukennda pípu utan um
stöngulinn. Avöxt-uriun er hnot með mjölkenndri fræhvítu. — Súru-kynið
(Bumex) hefir kranssett blóm, með grænu eða rauðleitu blómpaki, sem
samsett er af 6 blöðum. J>rjú hin ytri eru lítil en hin stærri
Duptberarnir eru 6 pg öri» 3. Af pessu kyni er heimula eða njóli<168

(E. domesticus) og vallarsúra (E. acetosa). — Olafssúra (Oxyria
digyna), með nýramynduðum blöðum, vex helzt í fjöllum og milli steina i
holtum. — Marghyrnukynið (Polygonum) heíir fimmskipt hlóm og optast 6
eða 8 duptbera. Af pvi kyni er kornsúra (Pólygonum viviparum) með
kimlaukum og blóðarfi eður oddvari (P. avicidare). — Nafla-gras
(Koenigia islandicá), mjög lítil rauðleit jurt, vex viða i
moldarflögum. Blómin mjög smá, græn, pri-skipt með 3 duptberum. Allar
pessar tegundir eru tvibýlisjurtir nema njóli er tvikynjaður. —
Bog-hveiti (Fagopyrum) er útlend jurt og vex ekki hér. Hið æta
boghveiti er frá Asiu, en ræktað allviða í Európu. — Rabarber (Eheum)
er ræktað allvíða í görðum erlendis og hér á nokkrum stöðum,

Híetluættin (Uiikaceœ). Blöðin hafa snörp og opt svíðandi hár. Blómin
eru einkynjuð. Af netlu-kyninu vex hér brenninetla (TJrtica urens). —
Hampur (Cannabis sativa) og humall (Humu-lus lupulus) eru
tvibýlisjurtir. Hainpur er mjög ræktaður í Rússlandi. Ur bastinu eru
gjörðir kaðlar og segldúkar; úr fræjunum fæst olía og úr kvoðu
jurt-arinnar er tiibúinn mjög áfengur drykkur í Austur-löndum, sem
gjörir menn nærri frávita. í kvennjurt humalsins er eins konar olia,
sem er notuð við ölgjörð? og gefur ölinu sérstaka lykt og bragð.

Fikjuættiu (Moraccæ). Undir pessa ætt heyra ýmiss konar tré með
mjólkursafa, einkynjuðum blóm-um og opt með fölskum ávexti. Elestar
tegundir vaxa í hitabeltinu. — Af mórberjakyninu (Morus) er hið hvita
mórberjatré frá Kina. Blöðin eru fæða<169

silkiormsins, og getur hann ekki á öðru lifað. — Af fíkjukyninu (Ficns)
er hið almenna fíkjutré (F. carica), sem er ræktað i
Miðjarðarhafslöndunum. Af pví eru hinar alkunnu fíkjur. — Gummitréð (F.
élastica) og b a n j a n tr é ð (F. religiosa) vaxa sunnarlega í Asíu.
— Sykomortréð (F. sycoinorus) ber ætar fíkjur. Viðurinn er mjög
endingargóður. Úr honum gjörðu Forn-Egiptar kistur utan um smyrlingana.
— Pappirs-mórberjatréð (Broussonetia papyrifera) vex i Kína og Japan.
Ur bastinu gjöra Kinverjar papp-ír. — Úpastréð (Antiaris toxicaria),
með eitruðum mjólkursafa, vex á Java. — Brauðaldinatréð (Artocarpus
incisa og A. integrifolia), með ætum ald-inum, vex einkum sunnarlega i
Asíu og á Suðurhafs-eyjum. Úr viðnum eru gjörðir bátar og húsgögn, úr
bastinu klæðnaður, og askan af blöðunum og seyði af viðnum og rótunum
er læknislyf. — Úrkýrtrénu (Galactodendron utile) í Suður-Ameriku fæst
mjólkur-safi, sem er næsta líkur kúamjólk.

Hreisturblómtré (Anienlaceœ). Blöðin eru dreifð, fjaðurrifjuð og blómin
einkynjuð. Blómstaðan eins konar hreistrað ax (strengur). J>egar
karlkyns-öxin eru proskuð, losna þau frá jurtinni i heilu lagi.

— Hreisturblómtré skiptast i 3 flokka:

1. V i ð i r (Salix). Flestar tegundir af peim flokki eru runnar og
allar tvíbýlisjurtir. Blómin eru nakin og proskast opt fyr

r

en blöðin. Avöxturinn er hylki; fræin loðin (kotun).

— Hér vaxa margar víðitegundic, svo sem gráviðir (S. lanata) g u 1 ví ð
i r (S. phylicifolia), t á g (S. glauca), rauðvíðir (<S. pentandra) og
grasvíðir eða geld-«

17Q

ingalauf (S. liei-lacea). Grasvíðir er hin minnsta viðartegund.

2. Birki (Betula). Undir penna flokk heyra bæði tré og runnar, allt
ein-býlisjurtir. Blómin eru lítil og ávöxturinn er vængj-uð bnot. —
Björk (B. intermedia) vex hér allvíða. Hinir einu skógar hér, sem
teljandi eru, eru bjark* skógar, og pó minnka þeir nú óðum á flestum
stöð-um. Hæstu bjarkir, sem hér vaxa eru 8—10 álnir á hæð og hinar
gildustu rúm alin að ummáli niður við rótina (Hallormsstaðaskógur). —
Fjalldrapi (B. nana), með rauðleitum berki, er optast heldur sma-vaxinn
runnur, en pekur opt stóra landfláka, einkum á lágum heiðum og hálsum.

3. S k á 11 r é (Cupuliferœ). þau eru einbýlistré og draga nafn sitt af
pví, að utan um hnotirnar er eins konar hylki eða hin svo nefnda skál.
Erhún annhvort mynduð einungisaf pak-blaði, eður einnig að nokkru leyti
af holum stöngulhluta. Hér vaxa engin tré af pessum flokki en í öðrum
lönd-um eru mörg merkileg, svo sein e i k (Qvercus), b æ k i (Fagus) og
kastanía (Castanea). Eik er höfð í skip og margs konar húsgögn og
smíðisgripi; börkur-iun er notaður við skinnaverkun og af einni tegund,
(korkeikinni), sem vex í ]\Iiðjarðarhafslöndum, fæst korkur úr
berkinum. Bæki vex mjög í Suður-Európu og á sléttunum í Mið-Európu.
Skógar í Danmörku eru nærri eingöngu bækiskógar. Bæki er hið bezta
elds-neyti, og er líka mjög notað i margs konar smíðar.

r

Ayextir (akarn) af eik og bæki eru hafðir handa svin-<171

um og ávextir af ekta-kastaníu, sem vex sunnarlega Európu, eru etnir af
mönnum.

2. EinfiæMaðaðar jurtir.

Lilfuættiii {Liljaceœ). Blómin eru regluleg? með sexskiptu eða
sexblöðuðu blómpaki lituðu. — Margar tegundir eru mjög fagrar
garðplöntur og víða ræktaðar erlendis, svo sem keisarakróna, túlí-pani
og lilja. Laukplöntur (Allium) eru mjög ræktaðar sökum lauksins. Hann
befir bitra lykt og einkennilegt bragð, er orsakast af olíum, sem í
hon-um eru. Sumar tegundir bera hinn svo nefnda kím-lauk, sem losnar
frá jurtinni pegar hún er proskuð og framleiðir nýja jurt.

Náskyld þessari ætt er ein islenzk jurt, fjögra-laufa-smári (Paris
quaclrifolia), er vex helzt í hraungjótum og þó óviða. Blómið er
fjórskipt og grænleitt; 4 kranssett bogarifjuð blöð; berávöxtur
ijórrúmaður.

Brönugrasaættin (Qrchideœ). Blöðin eru umfaðmandi; blómstaðan ax, en
blómin óregluleg. Blómpaksblöðin eru 6, en eitt þeirra er stærst ólíkt
hinum að útliti og kallast það vör, Duptberinn er samvaxinn við arið,
en það er sitjandi. Blómduptið í dupthnöppunum er vaxið saman í tvo
likami, og er mjög límfelt. Festist það þvi anðveldlega við
skor-kvikindi, seai skríða um blómið. Avöxturinn er hylki. Ræturnar opt
hnúðmyndaðar. — J>essar jurtir vaxa mest á votu skóglendi í hitabeltinu
og eru mjög fjöl-breyttar og margar undurfagrar. Hér vaxa ásamt mörgum
fleiri tegundum; brönugrös (orchis macn-<172

lata\ með ljósrauðum blettóttum krónum og hand-mynduðum rótarhnúskum.
og hjónagrös (Hábenaria álbidá) með hvítgulum blómum, og rótarhnúskum
sund-urskiptum i keilurayndaða præði.

Pálmaættin (Pálmœ). Tré af pessari ætt eru optast há og beinvaxin og
greinalaus. Öll blöðin eru í toppnum; blómin sitja í blaðhornunum og
mynda samsetta blómstöðu. Utan um hana er opt trjákennt hylki, er getur
jafnvel orðið á stærð við litinn bát.

Menn pekkja nærri 1000 pálmategundir, er flest-ar vaxa í hitabeltinu.
f»ar eru pálmarnir aðalbjarg-ræði sumra pjóða. — Dvergpálminn
(Chamerops huvnilis) vex í Miðjarðarhafslöndununi og allt norður að
Nizza. Er hann hin eina pálmategund í Európu. — Kokospálminn (Cocos
nuciferá) er í öndverðu frá Indlandi og Suðurhafs-eyjuiu, en er nú
ræktaður víða annars staðar í hitabeltinu. Hann verður 80-^ 100 feta
hár með 20 feta löngum blöðum og ber á-vexti árið um kring. f>roskaður
pálmi hefir stundum 300 ávexti á stærð við mannshöfuð. Ávextirnir eru
nefndir kokoshnotir. I peim er bragðgóður og nærandi drykkur
(kokosmjólk). Daddelpálminn (Phoenix dactyliferá) vex óræktaður í
Arabiu, en er ræktaður i Norður-Afríku og viðar. Ávöxturinn er sætur og
safa-mikill steinávöxtur, likur plómura. — Sagopálrainn (Sagus lœvis)
er sunnarlega i Asíu og par á nálægum eyjum. Merguriun (sago) er ætur
og hafður i grauta, brauð og fleira. Af mörgum fleiri tegundum fást
nyt-söm efni, svo sem pálmaolía af oliupálmanum [Eleis guineensis), er
vex á Guinea-strönd. Er hún pressuð úr ávöxtunum. Úr sumum fæst
sikursafi, sem hæg<173

er að gjora að eins konar víni með gerð. Vax og kunang fæst af öðrum
pálmategundum. Spansreyr (CáLamus) er eins konar pálmi, sem vex i
Austur-Indíum.

Orasættin (Qramineœ). Stöngullinn (stráið) er sivalur, holur innan og
með liðum. Blaðsliðrin eru stór og mynda opna pípu utan um stöngulinn.
f>ar, sem blaðslíðrin koma saman við blaðið, er punn himna
(sliðurhimna). Blaðplatan sjálf er optast mjó og löng og ætíð
réttrifjuð. Blómin mynda ax eða topp sam-settan af smáöxum. Neðan við
hvert smáax eru 2 himnu-kennd blöð, sem kallast „ytri-agnir". Standi
pær eigi á sömu hæð, eru pær kallaðar neðri og efri „ytri-ögn". Fyrir
innan ytri-agnirnar er eitt eða fleiri blóm og utan um hvert peirra er
efri ogneðri „innri-ögn". A hinni neðri er opt broddur eða práður. Hin
eiginlega blómskýla er að eins lítil hreist-urblöð. Duptberarnir eru
optast 3 og duptvegurinn 1, með tveiinur stýlum og fjaðurmynduðu ari.
Avöxtur-inn er hnot (grasávöxtur) með mjölkenndri fræhvítu. Flestar
grastegundir eru margra ára jurtir með neð-aujarðarstöngli
(Mellemstok).

Grasættin er ein með fjölskrúðugustu jurtaættum (fullar 5000 tegundir)
og jafnframt hin nytsamasta. Flestur kvikfénaður lifir mestrnegnis á
grasi; en hann er aptur aðalbjargræði margra þjóða, ásamt hinum
fjöl-breyttu korntegundum, sem allar heyra undir pessa ætt. Meginhluti
grastegunda eru jurtir og margar heldur suiávaxnar. |>ó eru til
bambustré í heitu lönd-unura, sem verða 20—30 álnir á hæð. Víða
erustórir landílákar paktir péttvöxnu grasi, og mjög eru pessi<174

grös ræktuð í meginþorra menntaðra landa, einkum alls konar
korntegundir.

Grastegundir pær. sem hér vaxa, eru flestarhinar beztu fóðurjurtir, sem
vér höfum. En ekki verða pær neinar notaðar til manneldis nema melur
(Elymus arenarius). Fræið af honum hafa Skaptfellingar sumir í brauð.
|>ykir pað allgott, en pó mun pað heldur hveitislitið. Melur er hávaxið
gras, blágrár að lit, með ákaflega löngum og samflæktum rótartægjum.
Vex hann viða i roksandi, og gjörir par mikið gagn með pví að binda
saman sandinn. Myndast par optast háar púfur, sem melurinn vex, pví
vindurinn rifur upp sandinn í kringum meltoppana. en einungis stendur
eptir pað, sem ræturnarhalda. ítótartægjurnar eru viða hafðar i dýnur
undir klyfsöðla og stráin og blöðin eru gott fóður fyrir fénað.

Helztu grasakyn, sem hér gróa auk melsins, erut reyrgras (Anthoxantum),
rcfshali (Alopecurus), rottuhali (Ffileum), reyr (Calamagrostis),
hvín-gras (Agrostis), punthali (Aira), sveifgras (Poa) og vingull
(Festuca).

Af útlöndum grösum eru merkastar hinar algengu kornplöntur. Sikurreyr
og bambusreyr telst og und-ir grasættina.

Hrísgrjónaplantan (Oryza sativa) vex eink-um i suðurhluta Asiu, en er
samt ræktuð á mörgum öðrum stöðum, par sem hitinn er nægur og deigur
jarðvegur, svo sem á Ungverjalandi og í Pódalnum á ítaliu. Hrisgrjón
eru auðug af mjölefni og eru pví mjög nærandi; enda eru pau megin fæða
sumra pjóða, svo sem Kínverja og Indverja. Sikurreyr (Sao<175

tharum) er upprunninn frá Indlöndum, en yar flúttur til Vest-India i
byrjun 16. aldar, og hefir nú mjög út-breiðst paðan um Ameriku. Ur
honum er unnið mikið af sikri pvi sem notað er árlega. — Hafrar (Avena
sativa) og bygg (Hordeum) pola betur kulda en allar aðrar kornplöntur
og vaxa i Noregi að 70° n. br. en í Serbíu að 55° n. br. Báðar pessar
korn-korntegundir eru notaðar til manneldis og skepnu-fóðurs, og úr
byggi er bruggað öl. Bygg og hafrar hafa verið ræktaðir hér, en likast
til hefir sú kornrækt aldrei haft mikla pýðingu fyrir landssbúa. —
Rúg-ur (Secale ceveaJe) er ræktaður sunnarlegaí Skandina-viu, i
Danmörku, norðurhluta |>ýzkalands , nokkrura hluta Frakklands og viðar.
— Hveiti (Triticum vidgare) er mjög ræktað í Englandi,
Suður-|>ýzkalandi, Frakklandi, Ungverjalandi, Suður-Rússlandi, Mið-Asíu
og Ameriku, en pó ekki í hitabeltinu, pvi að pað pol-ir ekki loptslagið
par. — Maís (Zea mais). einbýlis-jurt, er upprunninn frá hinum heitu
löndum i Ame-riku, en Kolumbus flutti hann til Európu, og hefir hann
síðan mjög útbreiilst um syðri hluta hennar. I góðum áram getur mais
proskast töluvert norðatfega, jafnvel i Norvegi.

Hálfgrasaættiu (Cpperaceœ) líkist tuluvert grasættinni. Stöngullinn er
pó ekki holur, opt kant-aður og liðalaus. Blaðsliðrin mynda heila pipú
ut-an um stöngulinn. Blaðplatan er optast mjó, o^ vantar stundum
algjörlega. — Hálfgrösin vaxa mjög í heiraskauta-löndunura í ófrjósamri
og blautri jörð, og háfa mjög unnið að pvi að mynda mó í raýiura eins
og mosategundirnan í mörgum hálfgrösum er mikið af<176

kísil, or gjörir pau liörð og seinraelt; en par af leið-ir, að þau eru
mörg heldur illt skepnufóður. — Helztu hálfgrös, sem hér vaxa er
hrossanál (Héleo' cliaris), skúfgras (Scirpus), fífa (Eriophorum) og
stör (Carex). — Fífa hefir hármyndaða blóœskýlu, sera breytist raeð
aldrinura í löng og hvít hár, er líkj-ast ull. J>au hafa verið notuð
hér í kveiki og ofan í sár. Stör er einbýlisjurt. Yaxa hér 30—40
tegundir af henni.

Úr blaðslíðrum pappírs plöntunnar (Cyperus papyrus), sem telst undir
hálfgrösin, var gjörður papp-ír á fyrri öldum, einkum í Egiptalandi.

Sefættin (Juncaceœ) er að útliti lík grasættinni. Blómin sraá í
skúfura; blómskýlan sexblöðuð; duptber-ar optast 6 (stundum 3); 1
stýll, 3 ör; hylkisávöxtur, J>ar til teljast hér á landi 2 sefkyn
(Juncus og Luzula), 16—17 tegundir. — Skylt pessari ætt er síkisgras
eða bjarnarbroddur (TofjeJdia borealis) með hvít-guluru blóraum, sem
mynda höfuð. -j-

3. Nakinfræyaðar jurtir.

Barrtrc (Coniferce). Blöðin eru sígræn, optast nálmynduð og blórain
einkynjuð. Karlblóraið er ein-ungis hreisturmyndaður duptberi og
kvennblómið opið ávaxtablað með berum eggjum. Avextirnir mynda köngul.
Barrtrén eru samsett af tóraum viðarhvolf-um og hafa engin ker, en vaxa
pó eins og tvífræblað-aðar jurtir. I viðnum er vanalega mikill harpeis,
opt í sérstökum rennum. — Til barrtrjánna teljast: greni (Ahies), fura
(Pinus), cedrusviður (Cedrus) og e i n i r (,Juniperus), Grreni og fura
vaxa víða í Európu.<177

Risa-furan (Sequoia gigantea) í Kaliforníu er eitt hið stórkostlcgasta
tré í heimi, full 300 fet á hæð og 30 fet í þvermál. Cedrusviðurinn vex
á Libanon og víðar í Asíu. Einir (J. Alpina) er hin eina tegund
barrtrjáa, sem hér vex. Hann er lítill runnur með stinnum og hvössum
blöðum, kranssettum. Köngull-inn líkist beri og er almennt nefndur
einirber. J>au eru notuð i læknislyf, og margir láta þau i brennivin.
Surnir brenna einir í húsum í stað reykelsis.

Barrtrén eru mjög gagnleg fyrir mannkynið, með því að þau eru mörg
ágætur efniviður og notuð í margs konar byggingar, búshluti og áhöld,
og úr saf-anum er unnin tjara og terpintinolia. J>au hafa og mikla
þýðingu í myndunarsögu jarðarinnar. Mókolin eru að mestu leyti mynduð
af þess konar trjám. Eitt hið merkasta barrtré, sem óx á
mókolatimabilinu, var pó raftréð, sem raf hefir uppruna sinn frá. Er
pað einungis steingjörður harpeis eða trjákvoða.

H. Blómlausar jurtir.

1. Blaðsporajurtir.

Brekiiur eða burknar (íilices) hafa stór blöð græn að lit og lik að
innri byggingu blöðum blómjurtanna. Sporarnir eru innilokaðir i
sporahúsum, sem optast sitja eptir vissri röð og reglu neðan á blöð-um
eða á ummynduðum blöðum. Mörg sporahús í sameiningu kalla menn
ávaxtahóp, pótt það i raun réttri sé ekki eiginlegur ávöxtur. Opt eru
ávaxtahóp-

12<178

arnir huldir hiranukonndu hreistri eða skýlu, sera ann-að hvort er
mynduð úr yfirhúð blaðanna eða blaðrönd-inni. J>egar burknasporinn
fellur í moldina, vex út af honum dálitið blað, sem heitir „forkím", og
á pví myndast æxlunarfæri, kvennkyns (archegoníur) og karl-kyns
(antheridíur), og upp af einni „archegoníu" vex svo nýr burkni. Meðan
burknablöðin eru ung eru pau samvafin í kufung.

Burknar peir, sem hér vaxa, eru flestir smávaxn-ir og jurtakenndir; en
í heitu löndunum, einkum Nýja-Sjálandi, vaxa eins konar burknatré 20
álna há. Eru pau ekki alls ólik pálmum að útliti. Margir burknar eru
skrautplöntur erlendis, og af sumum má hafa rótar-stöngulinn og merginn
til manneldis.

Á steinkolatiraabilinu voru burknar risavaxnir, og pá ein hin helztu
skógartré, er uxu á jörðunni. Finn-ast nú viða för eptir burknablöð í
steintegundum peira, sem fylgja kolunum.

Helztu burknakyn, sem hér vaxa, eru: burkni (Polypodium) með
kringlóttum ávaxtahópum, skýlu-lausura í tveimur röðum á hverjum
blaðhluta; smá-blað (Asplenium) raeð aflöngum ávaxtahópum og skýlu, sem
opnast á innri hlið, og tóugras (Lastrœa) með kringlóttum ávaxtahópum
og nýrarayndaðri skýlu.

tiltiugarættsis (Equisetaceœ). Stöngullinn er sarasettur af holuin
stöngulhlutura, er enda með tennt-um blaðslíðrum, en blöðin eru
samvaxin og krans-sett. Sporahúsin sitja optast innan á marghyrndura
smáskjöldum efst á stönglinum, og myndast við pað nokkurs konar ax.
Sporarnir hafa fjaðurmagnaða179

þræði, sem þeyta peim út í loptið þegar sporahúsið opnast.

Allar tegundir, sem tilhéyra eltingarættinni, eru nú smávaxnar. En á
steinkolatímabilinu voru þær stórvaxin tré eins og burknar. J>ær eru
flestar mji'g auðugar af kísil og heldr slæmt skepnufóður.

Eiting (Equisetim) vex hér margs konar. JHún hefir tvenns konar
stöngul. Fyrst á vorin vex upp af rótarstönglinum greinalaus stöngnll
með mörgum sporaskjöldum sexhyrndum , er mynda sivalan klepp efst á
stönglinum. |>essa jurt kalla menn skolla-fót. Vaxa þeir mjög fljótt,
snemma á vorin, og falla fljótt aptur. J>egar lengra líður á sumarið
vaxa upp ófrjósamir (sporalausir) stönglar með kranssettum grein-um.
Elting þolir illa frost og visnar pvi á hverjum veti'i. — Eski (E.
hiemále) hefir snarpan stöngul greinalausan. Allir stönglarnir eru
frjósamir og eins að útliti. Eski lifir allan veturinn.

Jafsiaætíiii (.Lycopodiaceœ). Jurtir af pessari ætt líkjast töluvert
mosum að útliti, og eru opt skríðandi. íátöngullinn er greinóttur,
blöðin pétt, hreistur- eða al-mynduð. Sporahúsin sitja aunað hvort í
blaðhornun-um eður í axi með sérstökum þakblöðum. — Helzta kyn, sem hér
vex, er jafni eða skollafingur (Ly-copodium) með mörgum mjög smáum
sporum, er líkj-ast dupti (Eexemél). I jafna er dálítið af leirmálmi
(<aluminium), sem varla finnst í öðrum jurtum.

Mosar (.Musci) hafa þráðmyndaðan og optast greinóttan stöngul, með
grænum blöðuin, er hafa enga yfirhúð né andholur. Mosarnir eru byggðir
úr tóra-ura hvolfum, en hafa engin ker. Sporahúsið situr á

12*<180

stuttum eða löngum legg, sem beitir bursti. Sumir mosar hafa engin
æxlunarfæri og auka því kyn sitt með skiptingu.

Hér eru kunnar yfir 200 mosategundir; enda eru hin köldu lönd að
jafnaði auðugust af peim, pví mos-ar purfa ekki mikinn hita til að
proskast, en aptur á móti mikinn raka eða vætu. Mosar hafa mikla
pýð-ingu fyrir jarðveginn, með pví að hinir eldri fúna og Terða að
mold, en aðrir nýir bætast ofan á ár eptir ár. Megin hluti mós er
myndaður af mosategundum.

Hálímosar (Hepaticæ) líkjast hinum eiginlegu mosum, en eru pó opt
ófullkomnari að byggingu. Hér vaxa 60—70 tegundir.

2. Laufspörajurtir.

^arar (Álgœ) vaxa bæði í söltu vatni og ósöltu, og eru fjölbreyttari að
mynd og vexti en nokkur ann-ar jurtaflokkur. Margar tegundir eru að
eins eitt hvolf og sjást ekki með berumaugum; aptureru aðrar mörg
hundruð fet á lengd. Flestir parar, sem vaxa í ósöltu vatni, eru grænir
að lit, en í sjó móleitir eða rauðir. Ýmsar parategundir eru ætar, svo
sem s ö 1. Ur sjáv-arpörum er og unniðjoð ogsóda, og margar tegundir
eru ágætur jarðaráburður.

Slímpari er'að eins eitt hvolf, en opt eru margir einstaklingar innan í
einu sameiginlegu hylki. |>eir vaxa ekki einasta i vatni heldur og á
steinum, trjám og jafnvel snjó og klaka. — Kísilparar (Diato-maceœ) eru
líka eitt hvolf með ýmislega lagaðri kisil-skel. J>eir lifa i sjó og
ósöltu vatni, og sjást ekki einstakir með berum angum, en geta pó verið
svo<181

margir að þeir myndi heil jarðlög. — Vatnshár er einstakir eða
greinóttir præðir, grænir að lit. Slý, sem er svo algengt í ósöltu
vatni, er samsafn af pess kon-ar pörum. — Vatnshimnur eru flatir eða
pipu-myndaðir, grænir parar, er ýmist fljóta oían á vatni eða sitja
fastir. Sumar tegundir eru ætar (sjósalat eða fergin). — Kauðparar lifa
næstum ætíð í sjó. Af peim flokki eru söl (Rhodymenia palmata) og
fleiri ætar tegundir. — Vanalegt pang er móleitt, optast greinótt,
stöngul- eða blaðmyndað og lifir í sjó. Und-ir pað telst blöðrupang
(Fucus vesiculosum), með mörgum loptfylltum blöðrum, og sikurpang
(Lami-naria sacharina) á samt mörgum fleiri tegundum. Ur ösku pessara
pangtegunda fæst sóda og joð ; sumar má og nota til manneldis.

Svegsplr (Funqi) eni snýkjujurtir, sem vaxa helzt á hálfrotnuðum dýra
og jurta likömum eður á lifandi dýrum og jurtum. Aðalsveppurinn er
vanalega práðmyndaður (Mycelium) og greinist opt margvíslega út um
likamann, sem hann vex í.

í mörgu tilliti eru sveppir næsta ólikir öðrum jurtum. |>eir hafa enga
blaðgrænu né sterkjuefni og margir forðast ljósið, sem er pó svo
nauðsynlegt fyrir vöxt og viðgang annara jurta. J>eir eru auðugastir af
ýmsum köfnunarefnissamböndum eins og likami dýr-anna, og draga til sín
súrefni úr loptinu, en anda frá sér kolsýru eins og dýrin. |>egar hiti
og væta er nægileg, vaxa margir sveppir ákaflega fljótt. Flýta peir
mjög fyrir rotnun hinna lifandi hluta og sundur-liðun efnanna. Sökum
köfnunarefnisins eru margir sveppir mjög nærandi, en sumir eru
eitraðir.<182

Sveppir bafa mjög margbreytta mynd og stærð eins og þararnir. Sumir eru
að eins eitt bvolf.

Gerðsveppir (Saccharomycetes) orsaka gerð i sikurblöndnum vökva, og
draga í sig súrefni úr honum. En við það breytist vökvinn i vinanda og
kolsýru. — Stafsveppir (Bacteriaceœ) eru einna minnstir allra lifandi
hluta, sem menn þekkja. J>6 að þeir sé skoð-aðir i sjónauka, er stækkar
mörg hundruð sinnum, þá sýnast þeir opt ekki stærri en depill eða komma
i bók; en þrátt fyrir það, hafa þeir mikla þýðingu fyrir nátt-úruna.
011 rotnan orsakast af þeim; þeir gefa og til-efni til næmra sjúkdóma,
valda skemmdum i mat og drykk og geta komið til leiðar ýmiss konar
gerð.

Afsnýkjusveppum er jarðeplasveppur-inn (Phytophthora infestans) einna
merkastur. Séhann lifandi í kartöplu, sem látin er niður i moldina, þá
vex hann upp í gegnum stöngulinn, út í blöðin og út um andholurnar,
J>ar vaxa siðan eggmynduð hvolf, sem losna frá sjálfum sveppnum, þegar
þau eru full-þroskuð. Fái þau þá næga vætu, myndast innan i þeiin
fjöldi nýrra hvolfa (Knopceller) með bifhárum. Sum þeirra eta sig inn í
blöðin og eyðileggja þau, en önnur berast með regnvatni niður i
moldina, veikja þar kartöplurnar og valda sjúkdómi þeirra næsta ár.
J>annig getur það gengið koll af kolli ár eptir ár. Jarð-eplasveppurinn
hefir valdið miklum skaða i Európu siðan árið 1845, þó ekki kveði mjög
að því nú á síð-ari árum.

Undir gorkúlur telst ætisveppur eða Cham-pignon (Arjaricus campestris)
með hvitum hatti, tais-vert algengur. — Hinn eitraði flugusvep^ur
(J..<183

muscarius), með rauðum hatti og hvítum blettum, er notaður í Síberíu i
stað áfengra drykkja. — Eld-sveppur, sem vex á gömlum bækistofuum, er
hafður til pess að stöðva blóðrás. Se hann vættur i saltpétri
uppleystum og síðan purkaður, má hafa hann til eld-kveikju tundurs. —
Ymsar gorkúlutegundir eru hér mjög algengar, einkum á gömlum haugum. —
Mygla, sem sezt á viði í rökum húsum, bækur, mat-væli og margt fleira,
tilheyrir pessum flokki.

Skófir* (Lichenes) eru mjög margvislega lagað-ar. Sumar líkjast
greinóttum runnum, aðrar eru blað-mynaaðar, festar niður með
bindipráðum, og hinar allra ófullkomnustu lita út eins og smágjört
dust. Skófir vaxa ýmist beinlinis á jörðinni eður á trjám, steinum og
öðru pess konar. Hér á landi eru pær algengast-ar á klettum og einkum á
hraunsteinum. Vanalega eru skófir kallaðar mosar í daglegu tali, enda
pótt pær sé alls ólikar jurtum peim, sem svo hsita að réttu nafni.
Skófir fá næringu sína mest úr loptinu um-hverfis.

Engin lönd eru jafn auðug af pessum jurtum eins og köldu löndin i
samanburði við annan jarðargróð-ur. Upp við jökla og í nyrztu löndum,
par sem eng-ar aðrar jurtir próast fyrir is og kulda, vaxa pær opt
ágætlega, og pekja víða steina, kletta og stóra land-fláka. Margar
tegundir eru nytsamar, t. a. m.

*) Jpessar jurtir mætti nefna pangsveppi af peirri ástæðu, að margir
grasafræðingar eru nú á peirri skoðun að pær sé samsettar bæði af
paíag- og svepphvolfum.<184

fjallagrös (Cetraria lslandica), sem liér eru víða á fjöllum og heiðum.
|>au eru höíð til lækninga og manneldis. — Hreindýramosi (Cladonia
rangi-ferina) er aðalfæða hreindýranna í Lapplandi og við-ar. J>ekur
hann par viða stór svæði, pótt par sé litt gróið öðrum jurtum. — Margar
skóíir, sem vaxa á steinum, hafa í sér litareíni. Sumar haía verið
dálít-ið notaðar hér til litunar (litunarmosi).Steina- ogjarðfræði.

I. Steinar einstakir.

Steinarnir raynda hið fasta yfirborð jarðarinnar. Til peirra teljast og
ýrasir hlutir, er nú finnast í skauti jarðarinnar, svo sern raf og kol,
pótt peir í öndverðu hafi til heyrt hinni lifandi náttúru, en eru nú
orðnir að steini, eða líkjast peirn mjög að eðli og útliti.
Marmennilssmíði og aðrar steinrayndanir dýra og jurta telja menn ekki
með steinura og ekki heldur pær steinniyndanir, sera af raönnura eru
gjörðar.

J>að, sera ruenn einkum pekkja steina á, er kristalmynd peirra, harka,
eðlispyngd og efni. Einnig er mjög tekið tillit til litarins, gljáa og
gagnsæis, hvernig peir klofnaog brotnaog hvar peir finnast, í hvaða
jarðlögum og með hvaða steinum og bergtegundum. En sjaldan er eitt af
pessum einkennum nægilegt.

lítpi mynd, eínl og eðli steina.

Eptir ytri raynd skiptast steinar i tvennt, reglulega<186

myndaða steina og óreglulega. Hinir fyr nefndu eru byggðir eptir
ákveðnum lögum og kallast kristallar, en hinir eru ekki byggðir eptir
neinu vissu lögmáli, og hafa pví enga ákvarðaða mynd.

KristaR er sá steinn kallaður, sem takmarkast af vissum flötum, en
ummál kristallanna fer eptir tölu flat-anna, lögun peirra og afstöðu.
Kantur er par kall-aður, sem tveir fletir mætast, en horn par, sem prír
eða fleiri fletir koma saman. Sá kristall, sem hefir alla fleti eins,
er nefndur einfaldur, en sé peir mis-munandi, er kristallinn kallaður
samsettur. Eng-inn kristall getur haft færri en 4 fleti, pvi færri
fletir geta ekki innilokað rúm.

Kristalmynd steina er margbreytt, en pó er hún mjög bundin við annað
eðli peirra. Með pví að bera kristalla saman og hugsa sér eina myndina
leidda af annari, hafa menn getað skipt öllum kristöllum í 6 deildir
eða kerfi. Undir pau'má heimfæra alla krist-alla, hversu ólíkir sem
þeir virðast að vera. I hverju kerfi er ein kristalmynd, sem kallast
frummynd; af henni má leiða alla kristalla , sem pví kerfi tilheyra. En
til pess að geta hugsað sér eina myndina leidda af annari, imynda menn
sér dregnar linur gegn um kristallana frá horni, kanti eða flatarmiðju,
til mót-stæðs horns, kantar eða flatar. Linur þessar eru nefnd-

r

ar ásar. Asarnir hafa jafnan sömu stöðu innbyrðis í öllum ki-istöllum í
sama kerfi eins og peir haía í frum-myndinni, en lengdarhlutföll þeirra
eru óákveðin í sumum kerfunum. Einn ásinn er jafnan nefndur höf-uðás en
hinir aukaásar. Sá ás, sem er ólikur hinum að lengd og eðli, er jafnan
nefndur höfuðás, en sé þeir<187

allir eins, má nefna hvern þeirra sem vill höfuðás kristalsins.

Fjarri fer þvi að allir kristallar sé reglulega mynd-aðir, því opt
hindrar ýmislegt hinn rétta vöxt peirra, og eru þeir þvi opt
óreglulegir eða hálfgjörðir. Opt sitja kristallar fastir á öðrum
steinum, stundum marg-ir i hóp, og einungis annar endinn er fullkomlega
myndaður, en hinn hálfgjörður, af þvi að undirlagið hefir hindrað vöxt
hans. Steinar þeir, sem samstanda af hálfgjörðum kristöllum, eru
kallaðir kristal-kenndir. En lögun hinna hálfgjörðu kristalla verð-ur
eptir hindrunum peim og prýstingu, sem þeir mæta við myndunina. Yerða
þvi steinarnir eptir þvi áýmsa vegu : kornóttir, þráðkenndir,
blaðkennd-ir o. s. frv.

J>ó að sum steinefni finnist sjaldan i kristöllum, pá er það þó ávalt
eðli þeirra að dragast saman í kristalla, eí engin ytri atvik hindra.
J>að myndast því si og æ nýir kristallar 1 náttúrunni, t. a. m. i
glufum og holum steina og kletta, með því að vatn sígur í gegnum
steinana, og ílytur með sér uppleyst steinefni, pau setjast i holurnar,
og dragast saman í kristalla.

|>að má gjöra kristalla með íprótt á ýmsan hátt, t. d. með því, að
uppleysa salt í einhverjum vökva, og láta hann siðan gufa burtu. Dregst
þá salt-ið saman i kristalla, er sitja eptir. Með þvi að bræða sum
efni, og láta þau síðan storkna má og gjöra krist-alla, og eins með þvi
að hita t. d. joð eða brennistein unz hann gufar upp og láta síðan
gufuna kólna; verð-ur hún pá að kristöllum.

Gott dæmi upp á fullgjörða og hálfgjörðu krist-<188

alla, sem af mönnum eru gjörðir, er steinsikur og hvítt-sikur. Hið
fyrnefnda er vanalega í stórum kristöllum, en hvíttsikur er jafnan
kristalkennt.

Harka steinanna er næsta misjöfn, og opt er hún mjög glöggt einkenni.
Eptir eðli hörkunnar eru peir kallaðir stökkir, linir, beygjanlegir,
penjan-legir o. s. frv. En til pess að geta ákveðið hörkuna nákvæmlega,
myndaði pýzkur steinafræðingur, Mohs að nafni, hinn svo nefnda
hörkustiga, sem hörku allra steina má miða við, og er hann pannig:

1. Talli, pað má rispa með nöglinni.

2. Oips, pað er hér um bil jafnhart nöglinni.

3. Silfurberg, pað er harðara en flestir hreinir málmar.

4. Flusspat, pað má rispa hæglega með hverjum hníf.

5. Apatit, pað er illt að rispa með hníf.

6. Feldspat, pað er hér um bil jafnhart vanalegum

hnif, en kveikir naumast eld við stál.

7. Kvarz, pað kveikir eld við stál og rispar gler.

8. Topas, par hefst harka gimsteina; pá bíta engin

járn.

9. Kórímd, hann vinnur alla gimsteina nema demant. 10. Demant, hann er
einungis hægt að vinna með sínu

eigin dusti.

Hér er talk talið að hafa hörkuna 1, gips hörk-una 2 o. s. frv. Harka
peirra steina, sem eru jafn-harðir og pessir, er pví táknuð með sömu
tölu. En opt liggur hún á milli tveggja steina í hörkustiganum, og er
hún pá skrifuð með tugabrotum. Járn t. d. hefir hörku mitt á milli
flusspat og apatit; er hún pví 4,5.

Margir steinar eru kleyfir, og klofna eptir viss-<189

um ákvörðuðum stefnum, en pær eru bundnar við krist-almyndun peirra; má
pví opt pekkja pá af pvi í hverja stefnu peir klofna og hvernig
klofnunarfletirnir eru. Steina má og brjóta án pess að peir verulega
klofni. Opt má pekkja pá af br otfletinum, pví hann verður eptir eðli
peirra og innri byggingu. |>egar sárið er ójafnt með hvössum hrufum, er
pað nefnt hakasár; pannig brotna margir málmar. A sumum brotflötum eru
gárótt för t. a. m. á hrafntinnu; pað kalla menn skeljasár. Flisasár er
með mörgum smám flísum o. s. frv.

Eðlisþyngcl steina er bundin við efnasamsetningu peirra. Menn, sem eru
orðnir æfðir, geta hér um bil ákveðið pyngd peirra í hendi sér; en til
pess að vita punga peirra nákvæmlega, eru peir vegnir i vatni, og pungi
peirra miðaður víð pyngd pess pannig, að vatn-ið er tekið sem eining,
eða kallað að pyngd pess so 1. Sé nú t. d. einhver steinn fj órum
sinnumpyngri en vatn, sem parf jafnmikið rúm og hann, pá er pyngd hans
4. Yanalega steinpyngd má telja 2—3 sinnum meiri en vatnsins, en sumir
stéinar, t. d. ýmsir málm-ar og málmbræður, eru miklu pyngri.

Geislabrot steinanna er á tvo vegu, annaðhvort einfalt eða tvöfalt.
Einfalt geislabrot er pannig, að allir geislarnir brotna i sömu stefnu.
En pegar pað er tvöfalt, skiptast ljósgeislarnir i tvær greinar, er
brotna sin á hvorn hátt; sýoist pví allt tvöfalt, sem horft er á gegnum
slika steina. En jafnan er peim pó pannig varið að eptir vissum linum
(ljósásum) er geislabrotið einfalt. Silfurberg hefir tvöfalt
geislabrot.

Litur er ávalt hinu sami, t. a. m. cir er allt af<190

rauður, gull gult, silfur hvítt, blý grátt o. s. frv.r og litur annara
steina er miðaður við pá (eirrauður, gullgulur, silfurhvitur, blýgrár).
En aptur eru margir aðrir steinar, sem hafa mjög breytilegan lit sökum
pess, að önnur efni blandast inn i pá og liturinn verður svo eptir eðli
peirra. Kvarz t. d. finnst með ótal litbreyt-ingum; en er pó litlaust
pegar pað er alveg hreint. Margir steinar breyta lit sinum pegar peir
eru muldir; er pá duptið optast Ijósara en steinninn sjálíur.

Sumir steinar eru mislitir eptir pvi hvar á pá er litið, og litblær
margra breytist eptir pví hvernig ljósið íellur á pá; en petta orsakast
af innri bygging peirra og stundum af mjög punnum lögum, sem setjast
utan á hinn eiginlega stein. Til eru steinar, sem lýsa í myrkri, ef
peim hefir áður verið haldið í Ijósi. Drauga-steinn lýsir í myrkri ef
hann er núinn, en flusspat pegar pað er hitað.

Gljái steina er eptir yfir borðipeirra, og getur pví verið mjög ýmiss
konar. Nefna menn hann ýmsum nöfnum eptir eðli hans, svo sem málmgljáa,
gler-gljáa, fitugljáa, perlumóðurgljáa o. s. frv. Allir steinar með
málmgljáa eru ógegnsæir eins og málmarnir.

Gagnsœi steina er á ýmsu stigi, og sumir eru al-veg ógegnsæir t. d.
allir málmar. Sjáist nokkuð ljós í gegnum pá, eru peir kallaðir
gegnskínandi, en gegnsæir pegar hægt er að lesa á bók í gegnum pá. Svo
er t. d. alveg hreint kvarz (bergkristall) og silfurberg.

Margir steinar eru segulmagnaðir. Járn og fleiri steintegundir draga að
ser anuan enda segulnál-<191

arinnar, en hrinda hinum frá sér. Sökum þess vísar segulnálin stundum
skakkt til átta, par sem grjót og klettar eru mjög járnblandaðir. J>að
er pví ekki ætíð gott að reiða sig á hana nálægt hraunum hér á landi. —
Rafmagn steina má vekja á ýmsan hátt, með pví að núa pá, rispa, kljúfa,
hita o. s. frv. Draga peir pá til sín létta hluti, svo sem bréfsnepla,
og hrinda peim siðan aptur frá sér, alveg eins og gler pegar pað er
núið.

Frumefni er pað efni kallað, sem ekki er hægt að skipta sundur í fleiri
efni. Minnsti hluti frumefnis er kallaður frumögn. Mörg af frumefnunum
pekkjumvér úr daglega lífinu, svo sem gull, silfur, járn, tin, blý og
eir, í einu orði sagt eru allir málmar frumefni. En aptur eru
málmblendingar ekki frumefni, pvi peim má aptur skipta sundur í pau
efni, sem peir eru samsett-ir úr. Auk málmanna eru ýms frumefni sem
kallast málmleysingjar, par undir telst brennisteinn, fos-for, kolefni,
súrefni, vatnsefni og mörg fleiri. Alls eru frnmefnin 63 og úr peim eru
allir hlutar heimsins gjörðir.

Meginhluti frumefnanna er fastur í vanalegum hita og loptprýstingi.
Kvikasilfur og bróm eru pó fljótandi, en súrefni, köfnunarefni,
vatnsefni og chlór eru loptkennd. Flest hin föstu frumefni er hægt að
bræða og breyta i gufu, hin fljótandi geta frosið og líka breytzt i
gufu og hin loptkenndu geta undir sér-stökum óvanalegum kringumstæðum
orðið að vökva og jafnvel föst.

Mjög fá frumefni finnast hrein í náttúrunni, held-<192

ur eru þau vanalega blönduð saraan tvö eða fleiri; þau, sem finnast
hrein, eru:

En mjög opt eru pessi efni, einkum sura. sameinuð öðrum frumefnum.

J>ess verða menn að gæta að samblöndun efnanna getur verið á tvennan
hátt, annað hvort „mekanisk;< eða „kemisk". Hin fyrnefnda er pannig að
hvert efni heldur sínu rétta eðli og svo mikið og litið má vera af
hverju efni sem vill. Sú blöndun er pví ekki eptir neinum vissum
hlutföllum, og einu gildir hver eínin eru. En aptur á móti verður
kemisk blöndun ein-ungis milli vissra efna og eptir óbreytilegum
pyngdar-hlutfullum. Missir pá hvert eíni sitt upprunalega eðli, en fram
kemur nýtt efnasamband með nýju eðli og nýj-um eiginlegleikum. Taki
menn t. a. m. eirsvarf og mulinn brennistein og hræri síðan saman,
heldur hver smáhluti duptsins öllum sinum eiginlegleikum, og má
aðgreina eirsvarfið og brennisteinskornin hvort fra Öðru i sjónauka. En
taki menn nú 1 pyngdarhluta af brennisteini og 4 pyngdarhluta af
eirsvarfi og hiti, pá sameinast pað á kemiskan hátt, og myndast nýtt
efna-samband, sem kallast brennisteinseir. Hefir pað alveg nýja
eiginlegleika, og verður ekki sundurgreint

Súrefni

Köfnunarefni

Brennisteinn

Kolefni Arsenik Antimon Yismut

Járn

Eir

Blý

Kvikasilfur Silfur Gull Platína.193

aptur nema á kemiskan hátt; en svo er og uin öll önnnur kemisk
efnasambönd.

Sameining efnanna verður fyrir sérstakt að-dráttaraíl frumagnanna
(kemiskt afrinitet); en hver frumögn getur einungis dregið til sín
vissa þyngd eða frumagna fjölda annara efna. IMjög er pað misjafnt hve
efuin eru áköf að sameinast, en vanalega samein-ast pau bezt, sem
ólíkust eru. Mörg efni geta ekki sameinast, nema aðrir kraptar en
peirra eigið að-dráttarfl eða samdráttur, svo sem Ijós, hiti eða
raf-magn, hjálpi til sameiningu peirra.

Aí pvi eðlisþyngd efnanna er mjög misjöfn, pá hlýtur og pyngd
frumagnanna að vera eins, pegar menn ganga út frá pví, að allar
frumagnir hafi sama rúmtak. Eptir pessu hafa menn ákveðið pyngd
frum-agna hvers efnis. Yatnsefnið er léttast og er pví pyngd pess
kölluð 1; súrefnið er sextán sinnum pyngra, pyngd pess er pvi 16. í
vatninu eru tvær frumagn-ir af vatnsefui á móti einni af súrefni, eða
með öðrum orðum af 18 pyngdarhlutum vatns eru 2 pyngdar-hlutar
vatnsefni en 16 súrefni, og pessir tveir pyngd-arhluti vatnsefnisins
hafa hálfu meira rúmtak en 16 pyngdarhlutar súrefnisins.

Til pess að pekkja steina nákvæmlega, purfa menn opt að rannsaka efni
peirra; án pess er ómögu-legt að pekkja pá suma til hlítar, pví fáir
steinar eru eitt frumefni, heldur vanalega samband tveggja eða fleiri
efna. í silfurbergi til dæmis eru prjú frumefni ('calcium, kolefni,
súrefni), i matarsalti tvö (chlor, nat-rium), i zinnober tvö
(brennisteinn, kvikasilfur) o. s. frv. En til pess að rannsaka steina
efnafræðislega

13<194

þarf mjög mikla þekkingu á frumefnunum, samböndum peirra og sundurliðun
og þar að auki ýmiss konar á-höld;

í efnafræðinni er nafn bvers frumefnis vanalega táknað með einum eða
tveimur bókstöfum, en það er vanalega fyrsti stafurinn i hinu latínska
nafni frum-efnisins. Kolefni (Carbonium) t. d. er táknað með C, járn
(Ferrum) með Fe, gull (Aurum) með Au, o. s. frv. J>ar sem tvö eða
fleiri efni eru sameinuð, og menn vilja sýna hver þau eru og hvað mikið
er af hverju, þá skrifa menn merki frumefnanna og tölur við, er sýna
hve margar frumagnir eru af hverju efni að til-tölu. Standi engin tala
h;á merkinu, táknar það, að af þvi sé að eins ein frumögn. Silfurberg
er samsett af þremur efnum eins og áður er getið, er menn tákna þannig:
Ca C 03. þetta kalla menn formúlu silf-urbergsins. Sýnir hún að í því
er ein frumögn af calcium (Ca). ein af kolefni (C) og þrjár aí súrefni
(0). Stundum stendur tölustafur fyrir aptan eða fram-an einhvern hluta
formúlunnar, og á þá'að margfalda Jjann hluta með honum. Formúía
blásteinsins er þann-ig: Cu S 04, 5H2 0. Hér sýnir talan 5 að með
lienni á að margfalda H2 og 0; eru þá 10 frumagnir a^H (vatnsefni) og 5
af' 0 (súrefni). Auðvitað mætti skrifa formúluna eins þannig: Cu S 04,
H10 05,•

Xöfn og merki helztu frumefna og þyngd frum-agnanna er:

Aluminium . . A1 27,4 Antimou (Stibium) Sb 122 Arsenik . . . As 75
Baryum . . . Ba 137<195

Blý (Plumbum) . . Pb 207 Bor .... B 11 Brennisteinn (Sulphur) S 32 Bróm
.... Br 80 •Calcium .... Ca 40 €hlor . Cl 35,5 Fluor..... F1 19 Fosfor
(Phosphor) . P 31 Gull (Aurum) Au 196 Járn (Ferrum) Fe 56 Joð .... J
127 Kalium . K 39 Kísill (Silieium) Si 28 Kolefni (Carbonium) . C 12
Kopar eða eir ('Cuprum) Cu 63,5 Kvikasilfur (Hydrargirum) Hg 200
Köfnunarefni (Nitrogenium) N 14 Magnium Mg 24 Mangan . . • . Mn 55
Natrium Na 23 Platina . . •. Pt 198 Silfur (Argentum) Ag 108 Súre'fni
(Oiygenium) . 0 16 Tin (Stannum) Sn 118 Vatnseíni (Hydrogenium) H 1
Zink ..... Zn 65

Ski])ting steina.

Steinunum má skipta á tvennan liátt. ()nnur skiptingin er einungis
byggð á efni þeirra, en við hina er mest farið eptir ytri
eiginlegleikum þeirra. Sú

13*<196

skipting er að sumu leyti ekki eins rétt og hin fyr-nefnda, en hún
þykir handhægri fyrir byrjendur, og pví er hún notuð hér.

i. Sölt.

Sölt finnast ekki mjög víða órunnin í náttúrunni, pví þau leysast mjög
fljótt í vatni og berast til sjávar og stöðuvatna með ám og lækjum. Opt
myndast pau svo aptur á ný, pegar vatnið gufar burt. Einkum er petta þó
í heitu löndunum , þar sem sólarhitinn er mikill, svo vötn, ár og
tjarnir þorna upp á sumrin. Mörg sölt hafa mjög einkennilegt bragð, og
eru auð-pekkt á því.

Söda (Na2 C 03, H2 0), hvitleitt eða gulleitt að lit eða litlaust, er
stundum í kristöllum. Mest af því, sem notað er, er gjört með íþrótt,
en þó finnst það sumstaðar uppleyst i vötnum í Egiptalandi, Mexi-kó,
Kaliforniu og víðar, og sumstaðar smitar pað út úr jörðinni t. d. í
Ungverjalandi. Sóda er mjög not-að við þvotta, við sápugjörð,
glergjörð, í sódavatn o. íi.

Matarsalt (Na Cl) er optast hvítt að lit eða gagn-sært og kristallarnir
eru teningar. Matarsalt er mik-ið 1 sjó og ýmsum vötnum (saltvötn); í
Atlantshafinu er 3,5—4% af matarsalti, og er pað nálægt 75 hundr-ustu
pörtum af öllum föstum efnum, sem finuast upp-leyst 1 sjö. Salt er
stundum unnið úr sjó og vatni pannig, að vatnið er látið gufa bart
fyrir sólar hita eða gjörðum hita; situr þá saltið eptir. Matarsalt
finnst sumstaðar i stórum lögum í jörðinni (steinsalt, bergsalt), þar
sem áður hefir legið sjór eða saltvatn<197

og síðan þornað upp. Saltnámar eru á |>ýzkalandi, Austurríki og víðar.

Salt ver kjöt, fisk, smjör og margt fleira rotnun og skemmdum, og er
mjög haft í mat. Hefir það verið notað siðan á fyrstu tímum
manukynsins. Ur salti er unnið sóda, saltsýra o. fl.

Scibniak (N H4 Cl) er gulleitt eða hvitleitt á lit. f>egar pað er
hitað, bréytist pað í gufu, en bráðnar ekki. Stundum gufar salmiak upp
úr nýjum hraunum og sezt á gjábarma og kringum holur. Salmiak er mjög
notað til lækninga og i liti, við tinun, málmbræðslu o. m. fl.

Álún (K2 S 04, Alg, 3S 04, 24H2, 0) er ofurlitið sætt á bragðið og mjög
barkandi. Mest af pvi, sem notað er, er gjört af mönnum; það finnst pó
allvíða í

r

náttúrunni. Alún er víða í norðurhluta Európu i kolakenndum leirflögum
(álúnsflögur), og sumstaðar sezt

r

pað á hraunsteina við eldfjöll. Alún er einkum notað við skinnaverkun
og í liti. Rómverskt álún er álitið bezt; er pað unnið úr álúnssteini
er finnst nálægt Rómaborg.

Járnvitriól (Fe S 04, 7H2 0) er grænleitt á lit, stundum finnst pað við
námur og í mó, og er einkum notað með svörtum litum og grænum, og i
blek.

Koparvitriól eða blásteinn (Cu S 04, 5H2 0) er blár á litinn. Hann
finnst víða við koparnámur upp-leystur í vatni. Ef pað vatn hittir
járn, pá skilur kop-arinn sig úr pvi. Blásteinn er hafður í liti og til
pess að stöðva blóðrás; hann er og uppsölumeðal og til margra fleiri
nota.

Saltpétur (K N 03) er hvítur eða grár á lit; leys-<198

ist seint upp i ratnú Hann er liafður til lækninga. soltunar,
jarðræktar o. fl., og úr honum er gjörð salt-pétursýra (skeiðvatn) og
púður*. — Chili-saltpetur (Na X 03) finnst i stórum lögum á landamærum
Chili og Peru í Suður-Ameriku. Hann er hafður til áburðar, og úr honum
er unninn kalisaltpétur og saltsýra en ekki jiúður, pvi hann dregur til
sín raka úr loptinu-, hann leysist mjög fljótt í vatni.

Borax eða buris (Xa4 B2 05, 10H2 O) er hvítur á lit og sætur á bragðið.
Hann finnst víða uppleyst-ur í vatni t, a. m. í Thibet. á
Austur-Indlandi. Ceylon og viða í Európu. Buris er mjög notaður við
ýmsan iðnað, svo sem málmbræðslu og kveikingar, og lika til lækninga.

2, Steinar.

a. Almennir steinar.

Feldspat er optast rautt, hvitt eða gráleitt á lit og stundum gult eða
grænleitt, og klofnar með beinum flötum og réttum köntum. Feldspat er
mjög stór steinaflokkur með margs konar eiginlegleikum, og er aðalefní
margra bergtegunda. |>ar til teljast t. d. orthoklas, sanidin,
oligoklas, anoithit, og leucit. — Feldspat er haft við postulíns- og
glergjörð 0. fl.

Glimmer hefir ýmsa liti eptir efninu, (kalí- magne-síu- og
kalk-glimmer) og er mjög algeng steintegund, en er pó ekki hér. Glimmir
má kljúfa í mjög punn-

*) I púðrinu ,eru viðarkol og brennisteinn auk saltpét-ursins. I 100
kvintum púðurs er nálægt 75 kv. saltpéturs, 1kv. af koli og 12'A. af
brennisteini pó er sú blöndun ekki ávaUt eias..<199

ar flögur; eru pær opt hafðar í rúður í ofna og luktir, ytir kompása og
ýmislegt fleira.

Talk er gráleitt, grænleitt eða silfurgljáandi og pvalt að preifa um.
það er mjög auðunnið og má tálga pað með hníf. Ur einni talktegund
(agalmatolit) gera Kínverjar smámyndir af guðum sinum cg skraut-ker.
Talk er og haft í smýrsli á vélar og i húðliti.

Merskúm er náskylt talki. pað er hvitgult að lit, moldarkennt, létt og
loðir við tunguna.* |>að finnst einkum i Litlu-Asíu. Ur pví eru gjörðir
pípuhausar og vindlapípur.

Serpentín er gult éða grænleitt, pvalt viðkomu og mjög auðunnið. Ur pvi
er höggvið og rent ýmis-legt, svo sem kertastikur, skálar og ýmsir
skrauthlutir.

Hornblencle er grænleitt, mórautt eða svart. Sum-ar tegundir samstanda
af löngum mjóum práðum. Ur práðum einnar (Amianth) má spinna og vefa
dúkat f>eir brenna ekki i eldi.

Augit, optast svart en pó stundum grænt eða gráleitt, er algengt í
ýmsum bergtegundum t. a. m. basalti.

Zeolitcir eru mjög margs konar; flestir eru hvitir eða litlausir, og
einstöku sinnum rauðir; eru léttir og fiestir linir, klofna margir vel
og klofningsfletirnir eru opt með perlumóðurgljáa. Zeolitar eru helzt i
holum i basalti og hraunum, og opt sitja margir kristallar í hrúgu á
öðrum steintegundum, t. d. kvarzr. Algeng-ustu tegundir hér á landi
eru: desmin, chabazit,

*) Sá eiginlegleiki hluta að loða við tunguna, kemur til af pvi, að
peir sjúga svo ákaft i sig vætuna.<200

stilbit og mesotyp (scolezit). Mesotyp er stund-um í þráðmynduðum
kristöllum eða örmjóum kristal-nálum, er tvinnast saman á ýmsa vegu.
Stundum ganga pær allar eins og geislar út frá einum miðdepli.

b. Málmsteinar

eru gulmórauðir eða svartir eptir málminum eða öðrum efnum, sem i peim
eru. Málmsteinar hafa ekki fund-izt hér, og eru fáir mjög merkilegir.

c. Gimsteinar

eru mjög harðir (harkan yfir 7), hafa margvíslegt og fagurt geislabrot
og liti, og sterkan gljáa.

Demant er hér um bil hreint kolaefni, opt alveg gegnsær sem vatn, en pó
stundum gulleitur og stund-um svartur. Demant er dýrastur og fegurstur
allra gimsteina*. Hann finnst á Indlöndum, Borneo, Brasi-líu,
Suður-Afriku og víðar. Demantar eru einkum notaðir til skrauts, til
pess að skera gler og harða steina og fægja. Svartir demantar, ófagrir
og ódýrir, eru hafðir til pess að bora í gegnum grjót og hörð jarðlög.

Körúnd (A1 03) er með ýmsum litum, gengur

*) Demant og aðrir gimsteinar eru vegnir og seldir eptir „karötum" (1
lóð = 72 karöt, 1 karat = 0,205 gram). Yerðið margfaldast eptir pvi,
sem gimsteinninn er pyngri. Meðalverð fyrir óunninn demant, sem er 1
karat, er hér um bil 2 pund sterling, en fyrir tveggja karata demant
óunninn 22 X 2 = 8 pund. Fægður demant kostar: 1 karat = 8 pund, 2
karöt 42 X 2=32 pund. Á penna hátt stigur verðið pvi stærri sem
steinninn er. Verðið er pó allt af mjög bundið við fegurð og gæði
peirra.<201

næst demant að hörku. Rauður kórúnd er kallaður rúbín, en blár saffír.
f>eir eru mjög hafðir tij skrauts og rúbínar einnig í úr. Smergel er
járn-blandinn kórúnd, með honum eru fægðir steinar, gler og málmar.

Spinnell, beryl og tópas eru dýrir gimsteinar þeg-ar peir eru góðir.
Spinnell finnst í Svíþjóð og viða annarsstaðar. Grænir berylar eru
nefndir smaragð-ar. Topasar eru optast gulleitir eða dökkgulir. Mest er
af peim i Brasilíu.

d. Hálf-girnsteinar hafa opt mjög líkt eðli og gimsteinar, en eru þó
ekki eins fagrir og nokkru linari. Harkan um 7. Margir eru hafðir fyrir
skrautsteina.

ólivin , gulgrænn með glergljáa, er hér víða i smám kornum í basalti-

Kvarz (Si 02) er mjög útbreídd steintegund, með ýmum litum og nöfnum. I
kristöllum eru: berg-kristall, gegnsær eins og vatn; opt í stórum,
fögr-um súlum sexstrendum ; ametyst, fjólublár; reyk-kvarz, mógrátt.
Myndlausir eru: kalsedon, gegn-skínandi; karneól, rauður; agat, með
mislitum lög-um; jaspis, optast rauður. Náskyld kvarzi er og tinna, sem
finnst víða í krítarlögum t. d. í Danmörku.

Kvarz er mjög algengt hér á landi sem annars-staðar. Yiða eru holur og
blöðrur á hraunsteinum og klettum fullar af pvi. Stundum sitja margir
smáir kvarzkristallar inn i bergtegundum eins og peir væru hnoðaðir inn
í deig, og opt sjást hvítar kvarzskánir á steinum og hvítar æðar eða
rákir í kletta og steina,<202

þegar kvarz hefir setzt í smá glufur og sprungur. Kvarz er haft í gler
og margar tegundir til skrauts.

Frumbyggjar heimsins höfðu tinnu i vopn og önn-ur verkfæri, og enn hafa
sumar villipjóðir hana til hins sama. Hún kveikir vel eld við stál, og
var pví fyrst höfð á byssum (pönnubyssur) til þess að kveikja i
púðrinu.

Ópal (Si Há 0) er myndlaus opt með mjólk-urlit; pegar hann er vellitur
má fægja hann og hafa til skrauts. Hverahrúður, sem sezt í kringum
hveri, pegar vatnið er kisilblandað (Geysir), telst með ópölum.

e. Saltkenndir steinar líkjast töluvert söltunum að útliti. I peim eru
opt ýmsar sýrur, svo sem kolsýra, fosforsýra eða brenni-steinssýia.

Kalkspat (Ca C 03) er mjög margskonar, og hefir mikla pýðingu á ýmsan
hátt. £að getur verið með ýmsum litum eptir efnum, sem í pað hafa
blandazt auk aðalefnanna. I Hallbjarnarstaðakambi er járn-blandað
kalkspat gulleitt; pað kalla Tjörnesingar sikurberg. Alveg gagnsært
kalkspat í skáteningum er kallað silfurberg. J>eir hafa tvöfalt
geislabrot; sukum pess eðlis hefir silfurberg mikla pýðingu fyrir
ljósfræðina. Kalkspat hetir sumstaðar saíúazt i holur og glufur kletta
og myndað þéttan kalkstein t. d. í Esjunni. — Marmari [er eins konar
kristalkennt kalk-spat. Hann er mjallhvítur þegar hann er beztur, en
stundum er hann svartur eða mislitur. Hinn hvíti marmari, sem myndir
eru höggnar úr, fæst nú einkum frá Carrara (bær á Ítalíu), en í fyrri
daga frá eyjunni<203

Paros, og Pentelikon (fjall á Grikklandi). Auk m)Tnda er marmari hafður
í legsteina, krossa o, m. fl. Á ítaliu eru heil hús byggð úr honum. —
Krít* er moldarkenndur kalksteinn, upprunalega myndaður af
smádýraskeijum, sem hafa hlaðizt upp á mararbotni. Með krit eru fægðir
málmar; hún gjörir hvitt stryk, má því skrifa með henni á tré og
fleira,

Ui' þessum steintegundum, sem nefndar eru, og raörguin fleiri má brenna
kalk; en það er aptur not-að við margs konar steinbyggingar og á ýmsan
annnan hátt. J>að er einkenui allra kalksteina að þeir ólga ef sýru er
hellt á þá. Má þekkja þá af þvi frá öðrum steinum.

Kryolit (Na6 Al, Pl2 ) finnst hér um bil hvergi nema á einum stað á
Suður-G.ænlandi (við Ikviktut), Ur þvi er unnið sóda og alúminium,
hvitur málmur léttur og nokkuð dýr, því það er erfitt að hreinsa hann.

Gips (S Ca 04 , 2H2 0) er með ýmsum litum, en þó optast hvítleitt.
Snjóhvitt gips, kornótt og þétt er kallað Alabast. Ur þvi eru höggnar
myndir og ýmsir skrautgripir. Gips er haft i áburð á akra, og úr
brenndu gipsi, þynntu i vatni, eru steyptar likneskj-ur og margs konar
munir. Hér finnst stundum dálitið af gipsi við brennisteinsnámur, þar
sem brennisteins-gufan jetur sundur móbergið, en ekki hefir það neina
þýðingu,

Apatit, með ýmsum litum, situr opt í smám ögn-

*) Kritin heitir eptir eyjunni Krit (nú Candía) \ Miðjarðarhafi.<204

um i bergtegundum. Eins konar apatit (fosforit) er haft til áburðar á
jörð.

3. iMálöibræður.

Málmbræður (Erts) eru samband nytsamra málma við önnur efni t. a. m.
súrefni, brennistein, antimón, arsenik, o. s. frv. Meginhlætí algengra
málma er unninn úr pess konar steinum.

Járnspat (Fe C 03) er gult eða mórautt að lit en dökknar að utan af
áhrifum loptsins. Finnst stund-um í holum í basaltsteini.

Járnglans (Fe 03). Af honuni eru til margar tegundir. Ein peirra er
nefndur blóðmálmur. Leir-blandinn blóðmálmur gjörir rautt stryk og er
kallaður rauðkrít. Járnglans myndast stundum í sprungum í eldgigum
(Vesuvíus).

Seguljárnsteinn (Fe3 04) er segulmagnaður og hinn járnauðugasti (járn
72%); finnst í mjög mörgum bergtegundum.

Rauði (Fe2 09 H6) er gulur eða mórauður á lit. Finnst opt í ýmislega
löguðum kúlum og drönglum, og stundum sezt hann ásamt leir utan um
strá. |>eg-ar stráið fúnar innan úr, verður eptir gulmórauð pipa. ]pær
finnast opt í moldarflögum. Rauði er hér all-mikill á ýmsum stöðum í
mýrum og leirflögum. Marglit skán (járnbrá), sem opt situr ofan á
pollum í mýrum, er járn blandað súrefni.

Úr öllum pessum steintegundum er unnið járn, mest á pann hátt, að
steinarnir eru látnir í stóra ofna ásamt kolum, sitt lagið af hvoru.
Siðan er kveikt í kolunum og kynt unz járnið bráðnar úr steinunum<205

og fellur til botns, en kolin draga til sín hin efnin úr peim, en aptur
tekur járnið i sig dálítið af kolefni (4—5%). |>að járn kalla menn
steypujárn. Ekki er hægt að drepa pað né lýja, en pað er brætt og
steypt í mót. Ur steypujárni má g]öra smiðajárn, með pvi að nema úr pví
hér um bil allt kolaefnið. Smiða-járn. sem brennisteinn er í, er stökkt
pegar pað er heitt (rauðbroti), en sé fosfór í pví, er pað brothætt
kalt (kaldírt) Smiðajárn er mjög beygjanlegt og penjanlegt og gott að
lýja, en bráðnar seint. Aptur á móti má sjóða saman tvo eða fleiri
járnmola og gjöra að einum. Stál má gjöra úr steypujárni með pvi að
hreinsa úr pví nokkuð af kolefninu og eins úr smiðajárni með pvi að
bæta í pað kolefni. I stáli er nálægt 7a—3A% af kolefni, en í
smiðajárni nokkuð minna. Stál er einkum unnið úr járnspati. Smiða-járn
og stál má penja í mjög punnar flögur og mjóa præði. Sé stál hitað og
kælt snögglega, verður pað hart, stælt og fjaðurmagnað og er pví haft í
eggverk-færi og fjaðrir. Sé pað hitað aptur, fær pað sitt upp-runalega
eðli.

Járnið er gagnlegra enn ailir aðrir málmar. |>eg-ar mennirnir lærðu að
nota pað, hófust framfarir heims-ins fyrst til muna. Hefðu mennirnir
aldrei pekkt pað, væri peir að líkindum enn að mörgu leyti likir
villi-pjóðum.

Járn er hér talsvert í steinum og bergtegundum, og viða er allmikill
rauði. En ekki pykir tilvinnandi að vinna hér járn, .pví bæði fást
mikið betri járnstein-ar viða erlendis, og hér er líka kolalaust.
Járnbrennzla<206

(í-auðablástur) var þó hér áður. Er þess getið í Egils-sögu
Skallagrímssonar og víðar.

BrennisteinsJds (Fe S2) er gult og gljáandi, og hefir þvi opt Verið
álitið gull eða annar dýr rnálmur af þeim, sem ekki pekktu.
Brennisteinskis er hér víða við brennisteinsnámur og í bergtegundum. Ur
pvi má vinna brennistein og brennisteinssýru.

KoparJds (Cu Fe, S4) og misJitt koparíds, með likri samsetningu. finnst
á |>ýzkalandi og viðar. Úr peim er unnið mjög mikið af eir.

Zinnóber (Hg S) er fagurrautt á lit. Úr pví er unnið mest allt
kvikasilfur, pvi má ná á pann hátt, og fleiri vegu, að hita saman
Zinnober og járn. Sam-einast pá járnið og brennisteinninn
(brennisteinskís), en kvikasilfrið verður laust.

4. II r e i n i r m á I m a r.

Gull, silfur og platina eru nefndir „egta" málm-ar, pví peir sýrast
ekki eða ryðga í loptinu.

Gull er gult á lit, pyngdin 15-^-19,9, og er linast allra málma að
undanskildu blýi; úr pví má gjöra ó" trúlega punnar flögur (gullblöð)
og mjóa præði. Ekki verður gull uppleyst i öðru en saltsýru og
saltpéturs-sýrublöndu, sem kallast kongavatn vegna pess, að gullið er
kallað „k o n u n g u r m á lm a n n a". Gull er opt blandað öðrum
efnum t. a. m. brennisteinskís, en opt finnst pað líka hreint i
smákornum eða flögum, annaðhvort fast í steinum eða kleltum, helzt með
kvarzi, eða laust i aur og sandi, sem ár og lækir hafa mulið úr
íjöllunum og skolað niður á jafnsléttu. Stærsta gullstykki, sem fundizt
hefir, vóg 248 pd. Einna mest<207

fhmst af gulli í Ivaliforníu, Mexiko, Suður-Ameríku, Australíu, Guinea,
og Ural. Nýlega er og fundin mikil gullnáma í Noregi nálægt Haugasundi.

Smíðað gull er vanalega blandað eir og stundum silfri. Yið pað verður
pað harðara og seinslitnara, og jafnframt ódýrra*.' Gull er einn með
fyrstu málmum, sem maðurinn pekkti, og hefir síðan á öllum öldum verið
haft til skrauts og gjaldeyris.

SilfuT er hvitur málmur, linur og penjanlegur; pyngdin nálægt 10.
Silfur finnst stundum hreint, en pó optast blandað öðrum efnum, svo sem
brennisteiní v (silfurglans), blýi, eirmálmi eður öðru. Silfur fæst
mjög frá Ameriku, einkum Suður-Ameriku, Ural, Noregi (Kongsberg),
Svípjóð (Salaj og frá mörgum fleiri löndum.

Úr silfri eru slegnir peningar, og úr pví eru gjörð-ir margs konar
munir, skeiðar, gaflar, könnur, ker og ýmsir skrauthlutir. Allt smíðað
silfur er blandað eir eins og gull, og er pað gjört af sömu ástæðum.

Silfur í sambandi við önnur efni er notað til marga hluta. Chlorsilfur
(Ag Cl), og einnig bróm-ogjöðsilfur með sömu samsetningu, er haft við
ljósmyndagjörð. Vítissteinn, sem brennt er með, er silfur í sambandi
við köfnunarefni og súrefni (Ag N 03).

Platínci (lýsigull) er nokkuð lik silfri á litinn, en

*) Gull er vegið eptir „kDi'ötum" ; 1 mörk vegin af ó-blönauðu gulli er
24 karöt. Karat er og látið tákna gæði gullsins. Gull að premur
fjórðupörtum er nefnt „átján-karat-gull". J»ar eru 18 partar gull en 6
eir eða silfur. „Fjórt án-karat-gull" hefir 14 hluta gulls og 10 aí'
öðrum málmi 0. s. frv.<208

])ó töluvert stálgrárri; þyngdin er nálægt 19. Plat-ína hefir pann
ágæta eiginlegleika, að svo má heita, að hún sé óbræðileg, og örfá efni
vinna á henni. Er hún pví mjög notuð af efnafræðingum við kemiskar
rannsókn-ir, t. a. m. í deiglur og præði, er purfa að pola mikinn hita.
Platina var ákaflega dýr, en hefir nú heldur fallið í verði. Mest
finnst hún í Suður-Ameríku og Ural.

Kvikasilfur er tinhvitt á lit; pyngdin 13,6. Er pað ávalt fljótandi
(bráðið) í vanalegum lopthita, en storknar i 40° frosti á Celsius.
Kvikasilfur finnst sjaldan hreint, en mest með brennisteini (zinnober).
Kvikasilfur er haft i hita- og loptmæla (thermometer og barometer), við
spegilgjörð, i meðul o. fl. Blend-ingur af kvikasilfri og öðrum málmi
er kallaður am algam.

Kopar eða eir er rauður að lit, mjög beygjanleg-ur og seigur; pyngdin
8.5—9. Hann finnst sjaldan hreinn, en er optast samlagaður brennisteini
og fleiri efnum (koparkis, mislitt koparkís).

Eir er einn hinn fyrsti málmur, sem menn pekktu, og var fyrst hafður i
vopn og önnur verkfæri. ISÍú er hann hafður i margs konar smiðar, svo
sem katla og könnur, smápeninga, skipasaum og klæðningu o. m. fl.
Vatnsílát úr eir verður að tina innan, pvi annars sezt á pau grænleit
húð eitruð (spansgræna). Eir samlag-ast vel öðrum inálmum; hefir pað
mikla pýðingu fyrir málmiðnaðinn.*

*) Látún er 71,5 hlutar eir og 28.5 zink. Tannbak 84.5 eir, 15,5 zink.
í nýsilfri er meira en helm-ingur eir, en hinn hlutinn nikkel og zink.
Klukkukopar og fallbyssumálmur er eir209

Arsenik er gráleitur málmur, og mjög stökkur. |>egar pað er hitað,
breytist pað í gufu, en bráðnar ekki. Arsenik er ákaflega eitrað og
hefir opt valdið miklum skaða.

Vismut, silfurhvítt með rauðum blæ, er haft til lækninga.

Antimon er blágrár málmur. Sum sambönd af pvi eru höfð til lækninga,

Járn og málmar peir, sem hér fara á eptir, finn« ast mjög sjaldan
hreinir. Járn finnst pó hreint í meteorsteinum.* í peim er opt ákaflega
mikið af pví.

Tin er næstum silfurhvítur, linur og auðunninn málmur. Mest af pví fæst
úr tinsteini (einn af málmbræðrunum), sem finnst á Englandi. pangað
sóttu Fönikíumenn tin á fyrri öldum, enda var tin pekkt mjög snemma.
Smiðatin er optast blandað blýi, sem bæði gjörir pað ódýrra og seigara.

og tinblendingur; svo var og bronze áður, ennú er pað einnig bkndað
blýi og zinki.

*) Meteorsteina kalla menn steina pá, sem falla niður úr loptinu, helzt
á vissum timum ársins (ágúst og nóvember). |>eir eru að líkindum brot
af gömlum hnetti, er renna kringum sólina. En pegar jörðin sker braut
peirra, dregur aðdráttar-afl hennar pá að sér. |>egar peir koma inn í
gufuhvolfið, verða peir glóandi heitir sökum nún-ingsins við loptið,
pvi hraðinn er ógurlegur. Af pvi verður leiptur 1 loptinu og opt
Ijósrák; pað kalla menn stjömuhröp; vígahnettir eru stór stjörnu-hröp.
Stærsti meteorsteinn, sem fundizt hefir, vóg um 50,000 pund. Flestir
molna sundur í smádust sökum hitans.

34<210

Blý er blágrátt að lit, lint og pungt; pað er haft til margra hluta t
d. í byssukúlur og högl.

Zink er bláhvitur og gljáandi málmur. I vana-legum lopthita er pað
stökkt; en sé pað 80—120° heitt, má berja pað og penja út. En sé bitinn
160° eða par yfir, hrekkur pað. Zink er haft í vatnspípur og rennur,
húspök o. m. fl. Zinkhvíta, sem höfð er i mál á hús og fleira, er
zinksýringur (Z 0).

Bræðsluhiti helztu málma.

Kvikasilfur -v- 40° C.

Tin . . + 235° -

Blý . • + 335° -

Zink . . + 425° -

Silfur. . + 1000° —

Steypujárn + 1050°—1200° C. Stál 1300° —

Smíðajárn . . + 1500° — Kopar og gull

nálægt + 1300° — Platina 1900° —

Eldfim efni.

Mörg eldfim efni eru á einhvern hátt mynduð af jurta- eða dýraleifum.

Brennisteinn er gulur og stökkur, og brennur með bláum loga. Hann
finnst Víða hreinn í náttúrunni, en pó helzt nálægt eldfjöllum eða
gömlum eldstöðvum. Mjög er hann algengur í efnasumböndum bæði i hinni
dauðu og lifandi náttúru. Her er talsvert af brenni-steini á ýmsum
stöðum (Krisuvik, Reykjahlíðarnámar). ísokkuð hefir verið flutt til
útlanda. Brennisteinn er hafður í meðul, brennisteinssýru, púður o. m.
fl.

Raf* er gult, rauðleitt eða mjölkurlitt og gljáandi.

*) Raf heitir á grisku éleJdron; af pví er komið eleJc-tricitet, sem á
islenzku heitir raímagn, pví menn tóku eptir pvi, að pegar raf var
núið, dró pað að211

J>að er steinrunnin trjákvoða (harpeis) úr eins konar barrtrjám, sem
uxu áður, en eru nú útdauð. Raffinnst einkum við Eystrasalt; er pað
notað í munnstykki á pipur og ýmsa smá skrautgripi.

Nafta, steinolía og bergtjara, sem einu nafni kall-ast bitumen, eru
eldfimir vökvar, léttari en vatn, og samsettir að mestu eður öllu leyti
af kolefni og vatns-efni. Nafta er alveg vatnstær og mjög þunn.
Stein-olia er gulleit og lika mjög punn, en bergtjara móleit og þykk.
Vökvar pessir koma upp úr jörðinni á stöku stað, t. a. m, hjá Baku við
Kaspíkafið eru naftalind-ar, og logar stöðugt á þeim sumum („hinn
heilagi eldur"j. Steinolia fæst á nokkrum stöðum i Európu, en þó
langtum meira í Norður-Araeríku, einkum Penn-silvaniu síðan árið 1860*.
Er hún rajög algengur Ijós-matur í flestum löndum.

Asfa.lt er eins konar bergtjara, en mikið þéttari en hin eiginlega
bergtjara. Mjög er það haft í stað tjöru á húsþök og líka í brýr og
brautir, blandað kalki og sandi.

Grafít eða blýant er svartur eða stálgrár á lit. Hann brennur ekki í
vanalegum eldi, en er taiinn með eldfimura efnum sökum efnisins, en það
er hér ura bil hreint kolefni eins og í deraant. Grafit gjörir svart
stryk á tré og pappír og er því hafður í blýanta, lika i deiglur, áburð
á verkvélar o. fl.

sér létta hluti og hratt þeira siðan aptur frá sér. J>etta var ein hin
forsta þekking, sera menn höfðu af rafmagninu. *) Arið 1875 gaf
Norður-Ameríka af sér hér ura bil 1,400 millíónir potta af steinoliu.

12*<212

II. Bergtegundir.

Jarðfræðin er mjög yfirgripsmikil vísindagrein, og skiptist í margar
fræðigreinir. Ein peirra er berg-fræðin, en steinafræðin er lykillinn
að henni, pví ómögulegt er að pekkja bergtegundir ef menn pekkja ekki
hina einstöku steina, pví bergtegundirnar eru ýmist einstakar
steintegundir, pegar svo mikið er af peim, að peir mynda heil jarðlög
eða fjöll, eða pær eru samsettar af mörgum steintegundum, og svo eru
pær flestar myndaðar. Hinar fyrnefndu kalla menn einfaldar, en hinar
samsettar.

Sumar bergtegundir eru myndaðar af eldi, en sumar af áhrifum lopts,
vatns eða sjóar. Allar eld-myndaðar bergtegundir eru eitt sinn komnar
upp úr iðrum jarðarinnar, og liggja opt í þykkum straumlögum, opt mjög
óreglulegum. En þær bergtegundir eða jarð-lög, sem af vatni eru mynduð,
eru sjaldan eins þykk, en reglulegri, og liggja lárétt, þó hafa ytri
áhrif opt breytt stöðu peirra, beygt þau og brotið á marga vegu. I þeim
finnast opt steingjörfingar af plöntum og dýr-um, en í eldmynduðum
bergtegundum aldrei. Eld-mynduðum bergtegundum hefir verið skipt í
eldri og y n g r i; til hinna yngri teljast: basalt, trachyt og
hljóm-steinn, sem hér eru algengar; en til hinna eldri: granit, syenit
og diorit. J>ær eru ekki hér.

Mjög er það mismunandi hvernig hinir einstöku smáhlutar samsettra
bergtegunda eru lagaðir, en meg-inhluti þeirra samstendur af
fullgjörðum eða hálfgjörð-um kristöllum. En lögun hinna hálfgjörðu
kristalla verður eptir hindrunum peim, sem þeir mæta við<213

myndunina. Bergtegundirnar geta því verið korn-óttar, práðkenndar,
blaðkenndar o. s. frv. Fullkomnastir og stærstir verða kristallarnir
vanalega, pegar bergtegundirnar haía verið lengi að storkna. |>egar
smáhlutarnir eru svo litlir, að ekki er hægt að greina pá með berum
augum, eru bergtegundirnar péttar (hrafntinna). Margar eldmyndaðar
bergteg-undir eru fullar af holum og blöðrum, er hafa mynd-azt af
gufum, sem brotizt hafa í gegnum pær, á með-an pær voru bráðnar. Opt
eru svo holurnar fullar af ýmiss konar steintegundum, sem ekki tilheyra
hinni eiginlegu bergtegund, heldur hafa safnazt í holurnar eptir pað að
hún myndaðist.

1. Einfaldar bergtegundir.

Merkastar af peim eru kalksteinn og kol.

Kalksteinn myndar víða stór jarðlög, og er með ýmsu eðli, eins og áður
er um getið. Marmari er harð-astur peirra allra. — Sökum pess að vatn á
heldur hægt með að uppleysa suman kalkstein, pá myndast opt stórir
hellar og holur i kalksteinslögum, par sem vatn sígur i gegnum. Opt
berst svo kalkið í vatninu inn í sprungur og holur og fyllir pær. þar
sem vatn með uppleystu kalki drýpur niður úr hellisloptum, myndast
margvislega lagaðir drönglar og súlur neðan í loptinu og á gólfinu,
líkt og ísdrönglar myndast, par sem vatn drýpur niður úr húspekjum í
frosti. Slikir hellar eru opt undur fagrir og einkennilegir.

Kol eru mynduð af jurtaleifum, sem eitt sinn hafa orðið undir öðrum
jarðlögum, og geymzt pannig um margar aldir, og breytzt á ýmsan hátt
fyrir rotnun eður<214

eins konar bruna og orðið steinkennd- Meginefni peirra er kolefni; eru
kolin því betri sem raeira er af pvi. Mest er kolefnið vanalega í hinum
elztu kolum. — Steinkol eru eitt hið bezta eldsneyti, sem menn hafa, og
mjög notuð í ílestum löndum, einkum par sem iðn-aður er mikill og
gufuvélar margar. Ur peim er og unnið gas. Ur einni steinkolategund
(Jet), mjög harðri og gljáandi, eru fægðir hnappar og fleiri smáhlutir.
— Mókol eru móleitari en hin eiginlegu steinkol og gefa ekki eins
mikinn hita viðbruna. —Surtabrand-u r eru trékennd mókol. Hér eru mókol
á stöku stað og surtabrandur allvíða, en hvergi eiginleg steinkol. —
Mestu kolalönd í heimi eru Bretiand, Amerika og Kina.

Mór telst með kolura, en er peim pó að mörgu leyti ólíkur, enda er hann
margfalt yngri en pau og pví fátækari af kolaefni. pví hin óhreinu og
óbrennan-legu efni purfa ákaflega langan tiraa til pess að berast.
burtu. Mór finnst raest í mýrura eða par, sem mýrar hafa áður verið, og
er myndaður af mosa og öðrum jurtum, sem par vaxa, eða berast pangað
fyrir vindi og vatni.

2. Samsettar bergtegundir.

Granit er sarasett af premur steintegundum, feld-spat, kvarz og
glimmer. Liturinn er eptir pvi hver feldspattegundin að í pvi er.
Granit myndar viða stór fjöll og bungur, opt margar milur ummáls, sem
hafa brotizt upp um önnur jarðlög mjög snemraa á öldum. |>að er haft í
byggingar víða, t» d, á §kotlasdi. fykir<215

pað endingar gott og fallegt, en er hart, og því held-ur seinunnið.

Gneis er samsett af sömu efnum og granit, en í pvi er meira af glimmer
að tiltölu, og liggur pað í lögum. Gneis er ein hin elzta bergtegund,
sem til er. Upp í gegnum pað heíir granit og fleiri eldrennandi
bergtegundir brotizt. I Grænlandi er ákaflega mikið af gneis.

Tracliyt er að miklu leyti myndað af sanidín; er optast móleitt á lit,
gult, gráleitt eða næstum hvítt. J>að er allopt i sexstrendum smásúlum.
Stundum er trachytið fullt af smám kvarzkristöllum og kalla menn pað
])á lýparit.

Hér á íslandi er allviða trachyt, sem brotizt hefir upp u.n undirlagið
(basalt, móberg). Fylgja trachyt-tindarnir sumstaðar vissum stefnum,
eins og eldgigir og hraunsprungur. Trachyttindar eru mjög opt
keilu-myndað'.r eða toppmyndaðir (Baula i Norðurárdal og Hlíðarfjdl við
Mývatn) og auðpekktir frá basalt-fjöllum.

Tracjjyt er gott til bygginga ; kirkjan á Hólum í Hjaltadal er byggð úr
rauðleitu traehyti úr Hólabyrðu,

Hljómdeinn (Phonolith) er eins konar trachyt, eða náskyldur pvi. Hann
hljómar pegar á hann er slegið, og drígur nafn sitt af pvi. Hljómsteinn
finnst hér allviða opt í stórum og smáum hellum.

Basalt er margvislegt, dökkleitt og stundum alveg svart. Mjög hirt og
pétt basalt er kallað blágrýti. í basalti eru jrasar feldspattegundir,
járn og ólivin. Basalt er gamalt hraun, sem eitt sinn hefir brotizt upp
úr iðrum jtrðannnar, breiðzt út ynr stór svæði<216

og myndað pykk berglög, opt hvert ofan á annað. Efst eru lögin opt
gjallkennd og blöðrótt, en péttari að neðan. Víða eru holur og sprungur
í basalti, full-ar af öðrum steinefnum en i pví eru, i hálfgjörðum eða
fullgjörðum kristöllum, t. a. m. kvarz og zeolitar. Stundum hefir
basaltið dregizt saman i ferhyrnd stykki eða sexstrendar súlur; pað
basalt er kallað stuðla-berg. Súlurnar standa stundum lóðrétt eða
liggja flatar eða hallandi, eptir pvi hvernig lagið hefir hafizt eða
sigið, bognað eða brotnað.

Basalt myndar viða ákaflega há og brött fjöll, með pverhnýptum
klettabeltum, einu fyrir ofan annað, og mjóum stöllum á milli. Ur pvi
eru mynduð flest fjöll á Islandi. Urð, möl og sandur, sem berst niður í
dalina, og myndar par víða pykk lög ofan á klett-unum, er að mestu
leyti basalt, sem lopt og vatn, frost og jöklar hafa sprengt úr
fjöllunum og mulið sundur.

Dolerit er gráleitara og stórkornóttara en hið vanalega basalt og
nokkuð yngra, en er myndað á likan hátt. Dólerit er hér á allmörgum
stöðum t. d. kringum Reykjavík. Er pað ágætt til byggiuga, bæði
auðunnið og endingargott. Ur pví er byggt alpingis-húsið og mörg fleiri
hús i Eeykjavik.

Hraun er eiginlega ekki sérstök bergíegund, held-ur vanalega sambland
margra eldbrunmnna bergteg-unda, sem hefir ollið upp um gígi og glufur
á jörð-inni, og storknað siðan. Eru pau kölluð ýmsum nöfn-um
eptirsamsetningunni t. d. basalthraun, trachyt-hraun o. s. frv. Flest
hraun hér á landi eru basalt-hraun. Vanalega eru hraun mjög ópétt og
holótt,<217

einkum efsta lagið, pví gufur, sem stíga upp í gegnum pau meðan pau eru
heit, eiga hægast með að penja pau par út, pví að par er punginn minni
en neðar, og pá myndast pessar holur, blöðrur og rennur. — Vikur er
eldbrunnið grjót, mjög létt og laust í sér. Basaltvikur er svart, en
trachytvikur gráhvítt og silf-urgljáandi. — Hrafntinna er talin sérstök
berg-tegund, en er raunar ekki annað en basalthraun, sem hefir storknað
ákaflega fljótt og orðið svo pétt, að hinir einstöku smáhlutar verða
ekki greindir með ber-um augum, en í góðum sjónauka (mikroskop) sjást í
henni nálmyndaðir feldspatkristallar).

J>egar brot og molar bergtegunda festast saman af einhverjum
biudimeðulum, myndast nýjar bergteg-undir, sem menn kalla
molabergtegundir. Eptir lögun molanna eru pær nefndar breccie og
con-glomerat. I breccie eru peir hyrndir og óreglulegir, en í
conglomerati hnöttóttir, af pví vatn eða jökull hefir núið af peim
hornin og ójöfnurnar. Merkust molabergtegund hér á landi er:

Móberg eða túff. J>að er að mestu eður öllu leyti samlímd
eldfjallaaska, og inn í pví sitja opt stórir og smáir basalt- og
trachytsteinar og hraunmolar. Megin-hlutinn aí Islandi miðju er
myndaður af móbergi, og upp um pað hafa eldfjöllin brotizt, hraun og
vikur. Móberg er pannig undirlag eldfjallanna. Viða liggja móbergslög
innan um basaltlög og milli peirra. Sumt af móberginu hér er myndað á
mararbotni, en sumt ofan sjávar. í móbergi er opt dökkmórauð eða
gul-leit steintegund, sem heitir palagonit, og pað mó-<218

berg er pá kalJað palagonit-túff. Stundnm finnast í því skeljar og
dýraleifar úr sjó, en i hinu plöntuleifar.

Roksandor sumstaðar hér á landi, t. d. á Möðrudalsöræfum og víðar, er
að mestu leyti móberg, sem vatn og lopt hefir mulið sundur. Ur
roksandin-um getur aptur myndazt m ó h el 1 a.

Sumt móberg má nota til byggingar, en heldur er pað endingarlitð, pví
pað polir illa áhrif lopts og vætu. Kirkjan á f>verá í Laxárdal er
byggð úr mó-bergi.

III. Útlit, inyndun og breyting jarð-

arinnar.

Jörðin er hnattmynduð , en pó nokkuð minna bunguvaxin við heimskautin
en annarsstaðar. pvermál hennar um miðjarðarlínu er 1718,87 en bein
lína milli heimskautanna (jarðarmöndullinn) 1713,13 jarðmáls-milur*.
Yfirborðið er 9,260,510 Q milur og rúm-takið 2,650 milliónir
teningsmílna. K,úmur 7* af yfir-borðiuu er purt land, en hitt er hulið
sæ. Mesta sjávardýpi, sem mælt hefir verið, er um 26,000 fet, en hæsta
fjall um 27,000 fet.

Sólarhitinn hefir áhrif á yfirborð jarðarinnar hér um bil 70—80 fet inn
á við; par er pví jafn hiti allt árið um kring. En úr pví fer hitinn
sívaxandi hér um bil um 1° á hverjum 100 fetum , svo af pví má álykta,
að jörðin hlýtur að vera bráðin að innan og jarðskorpan er að eins
nokkrar milur á pykkt. En

*) Jarðmálsmila er 23,643 fet, eða 357 fetum styttri en dönsk míla.<219

að öðru leyti er raönnum mjög ókunnugt um innri hluta jarðarinnar.

f»ó jörðin sé nú köld og föst að utan, en einung-is bráðin að innan,
pykjast menn pess pó fullvissir, að hún hafi eitt sinn öll verið
íljótandi sökum hita. En pað er eðli sérhvers hlutar að kólna, ef hann
gefur stöðugt frá sér hita, en fær ekki jafnótt hita frá öðr-um hlutum
eða nýtt eldsneyti. til þess að halda hon-um við. þannig var ura
jörðina; hún gaf stöðugt frá sér hita út í hinn kalda geira umhverfis,
og kólnaði þvi smátt og smátt og þéttist; efnin runnu saman að utan, og
utan ura eldkjarnann, ef svo raætti að orði kveða, myndaðist föst
skorpa.

Að jörðin hafi eitt sinn verið öll fljótandi má með-al annars ráða af
pví, að eðlispyngd jarðarinnar allr-ar er raikið raeiri en efna peirra,
sera í yfirborðinu eru. Meðalpyngd allra bevgtegunda, sem eru i
jarð-skorpunni, má telja 2,5, en meðalpyngd alls yfirborðs-ins, lands
og sjávar, er varla 1,6. Aptur á móti er eðlispyngd allrar jarðarinnar
hér um bil 5,6. Innan i henni hljóta pví að vera mikið þyngri efni að
tiltölu, Er pað lika eðlilegt, pvi á meðan hún var fljótandi, hafa
pyngstu efnin, eptir pyngdarlögum allra hluta, dregizt inn að miðdepli
hennar, en léttari efnin orð-ið utar.

Fyrst var jarðskorpan mjög punn og rifnaði si og æ, og upp um glufurnar
vall hraaneðja að neðan og myndaði bungur, hæðir og fjöll; sumstaðar
lyptist hún og seig á öðrum stöðum. Hina fyrstu skorpu jarðar-innar
hafa raenn kallað fr umfjöll, eða frummynd-un. og má telja frumfjöllin
undirlag allra hinna síðari<220

jarðmyndana, hvort heldur að eldur eða vatn hafa unnið að þeim. I
fyrstu frummyndunum jarðarinnar hafa ekki fundizt leifar lifandi hluta.
Meðan jarðskorp-an var mjög heit, gat ekkert vatn haldizt á henni,
heldur gufaði jafnóðum upp aptur, og hélzt þannig í loptinu. Var því
loptið stöðugt þykkt og drungalegt. fullt af skýjum og raka. En smátt
og smátt kólnaði jörðin meira og meira, bæði af hitaláti sínu út i
geim-inn og af vatni því, sem sífellt helltist úr loptinu nið-ur á hana
og breyttist par í gufu. |>egar jörðin loks-ins var orðin svo köld, að
vatn gat haldizt á henni, fór pað smátt og smátt að safnast i
dældirnar, og þá varð fyrst greining lands og lagar. En fyrst voru þó
vötn og sjór heit og uppgufunin pví ákaflega mikil.

|>ví pykkri sem jarðskorpan varð, því minna bar á eldkröptunum að
neðan, en stöðugt verkuðu peir þó með því að hefja suma hluta, svo við
það mynduðust heilir fjallgarðar og lönd; eyjum skaut úr sjó og aðr-ar
sukku. Sumstaðar brauzt hrauneðjan upp um op og sprungur og breiddist
út yfir stór svæði og storkn-aði síðan. J>annig mynduðust pykk lög ofan
á frum-fjöllunum og svo önnur ofan á peim o. s. frv. Vatnið starfaði og
ekki síður en eldurinn. Helliskúrir steypt-ust úr loptinu og muldu
niður fjöllin og mishæðirnar. Vatnið fossaði niður hlíðarnar og flutti
með sér stein-dustið, sem pað losaði af fjöllunum, niður í lægðirnar.
J>ar settist pað að og myndaði leirlög. Ár og lækir néru farveg sinn,
og sjór og stöðuvötn brutu niður strendur sínar og jöfnuðu síðan
eðjunni og mölinni yfir botninn. |>annig breyttist smátt og smátt
yfirborð jarðarinnar af áhrifum elds og vætu. Loptið gjörði og<221

nokkuð að því, með því að hjálpa vatninu til að leysa sundur
efnasambönd jarðvegsins og steinanna, og stormarnir feyktu steindusti
og leirryki af hæðunum niður i lægðirnar.

Smátt og smátt fór að brydda á lífi á jörðunni, bæði í sjó og á landi.
|>ó eru elztu jurtir og dýr, sem fundizt hafa, mjög ófullkomin, enda
var þá jarð-vegur og loptslag óhagkvæmt, og ómögulegt að í því gætu
þrifizt jurtir þær, sem nú gróa. Loptið var þykkt og dimmt sökum
vatnsgufanna, er sífelldlega stigu upp af hinum heitu vötnum;
sólarinnar naut þvi ekki full-komlega, en ljósið er eitt af
aðallifsskilyrðum dýra og jurta. Jarðvegurinn var blautur sökum
vatnsins, sem iðulega streymdi úr loptinu, og regluleg gróðrar-mold var
ekki til fyr en jurtirnar fúnuðu og blönduð-ust eðjunni og leirnum, sem
lopt og vatn myndaði. Sjór og stöðuvötn voru fyrst heit sökum hitans að
inn-an, sem lagði út um jarðskorpuna. Elztu sjávardýr höfðu þvi einmitt
þá likamsbyggingu, sem þurfti til þess að standast þenna hita. Elztu
fiskar t. d. voru þaktir beinskjöldum, sem hafa varið þá fyrir áhrifum
hins heita vatns. En af hita jarðarinnar leiddi það, að jurta og
dýralíf var fyrst hér um bil eins á öllum stöðum jarðarinnar. En þvi
meira sem hún kólnaði, þvi meiri varð hitamunurinn við heimskautin og
miðju jarðar. Eptir þvi breyttist svo dýra og jurtalífið; þær tegundir,
sem ekki þoldu loptslagið, dóu út og hurfu, en aðrar nýjar komu i
staðinn, lagaðar eptir loptinu og eðli lands og lagar, sem þær lifðu í.

Dýr og jurtir unnu talsvert að myndun jarðarinn-ar á ýmsan hátt.
Jurtirnar fúnuðu og blönduðust<222

leirnum, og pá mynduðust moldarlög. Heilir skógat urðu undir jarðlögum,
sem yfir pau bárust, geymdust par og urðu að kolum. Yms lindýr í
sjónum, sem eitt' sinn var svo mikið af, drógu i sig kalkið úr
vatn-inu, sem hafði borizt með ám og lækjum frá fjöllun-um út í hafið.
tJr kalkinu mynduðu pau svo aptur skeljar sínar. J>egar dýrin svo dóu,
féllu skeljarnar til botns og hlóðust hver ofan á aðra. |>annig
mynd-uðust opt á mararbotni pykk lög af tómum smáskelj-um, sem opt eru
svo smáar, að þær sjást ekki einstak-ar með berum augum. Opt hófst
siðan sjávarbotninn eptir skemmri eða lengri tima, og því finnast nú
pessi skeljalög víða hátt í fjöllum uppi.

Menn hafa skipt myndunarsögu jarðarinnar niður í ýmsa kafla, eptir
jarðmyndunum, sem til hafa orðið, og jurtum og dýrum, sem lifað hafa á
vissum tíma-bilum jarðarinnar. Hverri jarðmyndun fylgja vissir
steingjörfingar jurta og dýra, af þeim má rekja lífs-feril peirra, og
sjá hverjar breytingar orðið hafa á dýra- og jurtalífinn frá upphafi.
Fyrst pegar menn tóku eptir pessum miklu og mörgu breytingum, sem orðið
hafa á gróðri jarðar og dýralífi, héldu menn, að við og við hefði allt
lif dáið út snögglega af stórkost-legum byltingum náttúrunnar, en síðan
myndazt allt af nýju. En nú eru menn komnir á aðra skoðun. Aldrei hefir
allt líf horfið af jörðunni, en hin ófull-komnari dýr og jurtir hafa
smátt og smátt liðið undir lok eða breytzt, en annað fullkomnara komið
i staðinn. Breyting pessi er að sumu leyti eðlileg afleiðing af
breytiug peirri, sem smátt og smátt varð á loptslagi og eðli lands og
sjávar, og hins vegar af samkeppni<223

og baráttu jurta og dýra fyrir lífi sínu. J>au dýr t a. m., sem voru á
einbvern hátt betur löguð til pess að pola óblíðu veðráttunnar og
ókosti landsins, sem pau lifðu á, eða betur gátu varizt árásum annara
dýra, og staðiát samkeppni peirra, sem leituðu sömu kosta,. urðu að
lokum yfirsterkust, og hin veikari urðu að vikja.

F}Tstu jurtir voru ófullkomnar pangtegundir; erU pær fyrsta spor hinnar
liíandi náttúru, sem menn pekkja. Elztu landplöntur eru skollafætur og
jafnar. Eitt sinn voru pær jurtir mjög stórvaxnar, sumir jafn-ar 80—90
feta háir. Ur pessum jurtum eru steinkol-in mynduð að miklu leyti. Nú
eru pessar plöntur mjög smávaxnar, að eins örfáir pumlungar. |>á koma
barrtré og burknar mjög stórvaxnir, og enn pá seinna pálmar, og
tvífræblöðuð tré og jurtir. Elztu dýr roru nokkrar krabbategundir, og
svo lindýr; pó voru pau miklu fleiri seinna. Næst pessu komu
hryggdýrin, helzt fiskar og skriðdýr, og löngu seinna spendýr og
fuglar; fyrsta spendýr var eins konar pungrotta. Sein-ast af öllu kemur
maðurinn, og pá hafði jörðin fengið hér um bil sama útlit og hún nú
hefir, og dýr og jurt-ir voru hér um bil hin sömu og nú. ]pó hafa
nokk-ur dáið út, sem fyrst hafa lifað samtíða manninum, svo sem mammút,
risahjörturinn og helladýr; og löngu siðar dóu út: dúdú, móafugl,
berkj-ardýr, og geirfugl, sem nú er horfinn fyrir fáum árum*.

*) Geirfuglar lifðu á smáeyjum undan Eeykjanesi, f'ram undir miðja
pessa öld. Var þeim alltaf að fækka, og loks voru peir allir drepnir af
inulendum

t<224

Af pessu, sem nú er sagt, sést, að eldur og vatn hafa allra mest unnið
að pví, að mynda yfirborð jarð-arinnar, og gjöra pað eins og pað nú er.
En pessir kraptar eru sivinnandi og hvilast aldrei algjörlega, pó að
áhrif peirra sé auðsærri á einum stað og tíma en öðrum. Eldurinn vinnur
sí og æ að pví, að hefja lönd og landshluta, eða hann brýzt út um
jarðskorpuna, og kastar hrauni, ösku og vikri upp á yfirborðið. Af pví
myndast hæðir og fjöll og ný jarðlög, sem hylja hin eldri. Askan berst
opt burt í loptinu yfir fjöll og firrnindi, og stundum til fjarlægra
landa, og dreifist yfir jarðveginn. Eldkraptarnir hrista yfirborð
jarðar-innar, og rífa pað sundur; jarðlögin brotna og skekkj-ast og
heilar landspildur sökkva stundum eður umhverf-ast. Yatnið aptur á móti
leysir sundur yfirborð jarð-arinnar og jafnar mishæðirnar; í íám orðum
sagt: eldurinn gjörir mishæðir, en vatnið sléttar. J>ó gjörir vatnið
lika ójöfnur allviða, með pví að grafa sundur fjöll og jarðlög, og
mynda dali, gil og skörð.

Yatnið,

sem gufar upp af sjó og vötnum, breytist í poku og ský í loptinu, og
fellur siðan aptur niður á jörðina, ýmist fljótandi eða frosið (regn og
snjór). En hvort heldur að er, má svo að orði kveða, að hver vatnsdropi
og hvert snækorn, sem úr loptinu fellur, vinni nokkuð að pvi að breyta
yfirborði jarðarinnar. Margir vatns-dropar mynda læki og ár, pær leita
til sjávar, mylja bergtegundir og steina, og flytja urð, aur og sand
frá hærri stöðum niður á hina lægri. J>að leysir sundur

og útlendum mönnum. — Seinasti geirfugl sást árið

1848 í Austur-Finnmörk.225

efnasambönd jarðvegsins, og gjörir klettana meyra. Stundum frýs pað í
sprungum og glufum, og sprengir sundur björg og kletta, pví rúmtak pess
eykst tals-vert er það frýs. Á penna bátt kloína opt sundur stórir
steinar smátt og smátt í punnar bellur og flög-

r

ur. A vorin, pegar snjór þiðnar á fjöllum, og eins pegar mikið rignir,
fossar vatnið niður blíðarnar, los-ar um steina og kletta, og veltir
peim með sér niður í dalina. Sumstaðar grefur pað undan landspildum, er
síðan síga niður. Skriður og jarðföll brapa úr fjöllun-um, umbverfa
jarðveginum, og flytja allt lauslegt, sem fyrir verður, niður á
jafnsléttu. Arnar niður i dölun-um brjóta niður bakka sína, en skilja
eptir malar- og sandlög á öðrum stöðum. Sjórinn gjörir og nokkuð að,
með pvi að brjóta niður strendur sínar, einkuni pegar brim er mikið;
kastast pá grjótið fram og apt-ur, nýr og mylur hvað annað. Sjórinn
etur sig smátt og smátt inn í klettana, og myndar skúta og hella. Frost
og vatn sprengir aptur úr peim að ofan. |>ar sem klett-arnir eru linir,
svo sjórinn á hægt með að vinna pá, myndast víkur, en tangar par, sem
harðari klettar eru fyrir.

Sumt af regnvatni og hlákuvatni sígur niður i jörð-ina, og kemur upp
aptur á öðrum stöðum, fjærri eða nærri. Sumt sezt pó að par, sem pað
hittir fyrir skálmynduð, vatnspétt jarðlög, sem ekki hafa af-rennsli.
J>ar sem landslag er pannig, má gjöra gos-brunna (artesiskir brunnar),
með pvi að bora niður nægilega djúpa holu; sprettur pá vatnið upp um
hana. A leið sinni gegnum jörðina vinnur vatnið stöðugt eitt-hvað,
einkum ef pað hittir lin og uppleysanleg jarðlög,

13<226

t. a. ra. salt. gips eða kalk. £>egar vatnið fellur úr loptinu, eru i
því ýms efni t. d. kolsýra, súrefni og köfnunarefni. Yatnið tekur
einnig i sig mikið af kol-sýru, ef pað rennur um jarðveg, par sem mikið
er af rotnuðum jurtaleiíum. Bæði hún og súrefnið hjálpa siðan vatninu
mjög til pess, að leysa sundur efnasam-böndin í jarðveginum og
bergtegundunum, sem það sigur i gegnura. Nokkuð af kolsýrunni
saralagast pá öðrura efnura, og verður eptir. En vatnið fyllist
stöð-ugt raeir og raeir af ýrasura uppleystura efnum; koma pau siðan
upp með heitura eða köldura uppsprettum.

pegar vatn, hlaðið ýmsum efnum, kemur upp úr jörðinni, gufar pað opt
allt upp, en hin uppleystu efni verða eptir og dragast pá stundura
saraan i kristalla. f>egar slíkt vatn fer í gegnurn kletta, setjast
stein-efnin í holurnar og fylla pær ; stundum keraur fyrst skán innan á
holuveggina, og sraátt og smátt hleðst svo innan á hana. Stundum
f'yllast og gangar og hellar neðanjarðar af efnum, sem vatnið ber
pangað og skilur eptir (kalkhellar). Heitar uppsprettur. hver-ar og
laugar, bera með sér langt urn meira af upp-le.ystum efnum en kaldar,
nema kalda vatnið sé pvi meira blandað kolsýru. Með heitu uppsprettunum
keraur optast raest af kísilsýru; svo er t. d. um Greysi. Hverahrúðrið
kringum liann er mestmegnis kísill. Með köldu kolsýru-uppsprettunum
keraur opt fjarska raik-ið af kolasúru kalki. Slikar uppsprettur eru
hvergi fieiri en á Ítalíu og par nærri. Hér flytja uppsprett-U'. lítið
af kalki, enda er litið af pri í jarðvegi hér, mikið af kísil i ýmsum
samböndura. •"'i" r,it'?r snjór. sem aldrei piðnar.<227

Hann kalla menn jökul. J>ví lengra sem dregur frá lieimskautunum, pví
hærri purfa fjöllin að vera, svo jökull haldist á þeim. Takmörk
jöklanna að neðan kalla menn snælínu eða jökulmörk. I
heimskautalöndunum ná jöklar niður í sjó , en í heitu löndunum eru þeir
15000—18000 fet yfir sjó. Hér á fslandi er snælinan nálægt 3000 fetum
yfir sjávarmáli; liggur því jökull árið um kring á þeim fjöllum, sem
hærri eru. Efst eru jöklarnir kornóttir, en neðar ískenndir, þéttir og
gler-aðir, því þar þiðnar og frýs dálítið á víxl.

J>að er nokkuð síðan menn tóku eptir því, að allir jöklar hreyfast
stöðugt áfram. meira eða minna. Niður úr fannbungunum, sem á fjöllunum
liggja, skjót-ast jökultangar og snæbreiður niður hlíðaruar. |>að kalla
menn s k r i ð j ök 1 a. Mjög er hraði þeirra misjafn, en optast 1—3
fet á degi hverjum, þó stundum marg-falt meiri. Hreyfingin orsakast
bæði af því, að stöð-ugt hleðst snædyngja ofan á þá, svo þuuginn að
ofan þokar hægt og hægt niður á við hinum neðri hlutum jökulsins, og
jökullinn springur stöðugt og rifnar af hitabreytingum og hreyfingunni;
sprungurnar fyllast með vatni, pað frýs og þenur þær út, sökum þess að
rúmtak þess eykst. J>essir mörgu kraptar sameinaðir eru nógir til pess
að þoka jöklinum smátt og smátt niður á við.

|>egar jökullinn er þannig á sífelldri hreyfingu, nýr hann stöðugt
undirlagið, rispar það og fægir. Steinar losna úr hlíðunum, setjast á
jökulinn og flytj-ast niður á jafnsléttu. Sumir lenda undir honum,
molast þar sundur og rispa bergið. Slíkar rispur sjást hér víða á
klettum, helzt pegár þeir eru njkomuir<228

undaii jarðvegi, pvi lopt og vatn nvr fljótt af þeim rispurnar.
Yanalega liggja lirúgur og garðar afgrjóti fram undan skriðjöklunum.
|>að kalla menn mórenur eða jukulöldur.

Jöklarnir hlýða sömu lögum og vatnið að pvi leyti, að peir leita i
lægðimar og falla eptir peim, kljúfa sig er peir fmæta hæðum, og fara
hraðast i miklum bratta. |>ó er hraði peirra einnig bundinn við hita og
kulda o. fl. |>eir fara harðara í hita en kulda, og pvi hægra á
nóttunni en daginn. Minnstur er hraði jöklanna út til randanna, en
mestur um miðjuna. |>ar eru peir lika vanalega pykkastir, og mót-staðan
minnst að tiltölu. Um miðjuna núa peir pví undirlagið mest, og hola pað
út meira og meira. Sumir skriðjöklar fara langt niður fyrir snælinu
vegna pess, að minna piðnar neðan af peim, en niður berst að ofan.
|>egar meira piðnar neðan af peiin en ofan fellur, svnast jöklarnir
færast til baka. Jökulhlaup verða við og við á sumum stöðum. Orsakast
pað opt af pvi, að vatn, sem ekki nær framrás, safnast smátt og smátt i
jöklana, unz pað sprengir pá fram. Optverða og ógurleg jökulhlaup,
pegar eldur kemur upp i jökul-fjöllum. Jökulhlaup hafa stundum gjört
hér mikinn usla á Suðurlandi : bæir, engi og tún hafa eyðilagzt, menn
og skepnur hafa farizt, og sandar hafa mynd-azt í sæ út, par seni áður
var margra faðma dýpi.

Undan jöklunum falla jafnan ár og lækir, er flytja með sér aur og sand.
Allar jökulár eru skolalitar, en skolaliturinn orsakast af smágjörvu
steindusti, er blandast vatninu. Sumar jökulár bera ótrúlega mikið
fram, Jökulsá á Fjöllum t. d. ber svo mikið fram af<229

leir á sumardegi. að öll skip, sem til íslands koma á einu ári, gætu
ekki borið bann. Árnar skilja eðjuna eptir í dölunum, eða bera hana til
sjávar. |>ar sem jökulár falla til sjávar, eru því leirur stórar,
sandrif og grynningar, og firðir og víkur fyllast, svo að þar verður
með timanum þurt land, sem áður var djúpur sjór.

Jöklarnir bafa ekki látið litið eptir sig liggja bér á landi að fornu
og nýju. Eptir nýjustu rannsóknum bafa peir myndað flesta firði og
dali; pannig eru þeir að mestu til orðnir bér á íslandi á timabili því,
sem ísöld er kölluð.

Meginbluti íslands er myndaður af eldi i fyrstu, sumt niður i sjó, og
befir síðan bafizt, en sumt ofan-sjávar. En miklu er það yngra én mörg
önnur lönd, og þvi finnast bér ekki elztu bergtegundir, t. d. gneis og
granit, og ekki heldur leifar elztu dýra og jurta. En þó landið sé ekki
mjög gamalt, þá var þó eitt •sinn svo heitt hér, að hér uxu
viðartegundir, sem nú gróa i Ameríku, þar sem hitinn er nálægt 20° C.
árið um kring. Leifar af þessum plöntum hafa fund-izt hér, en þó óvíða.
Seinna breyttist þetta, og varð pá eins kalt hér og áður var heitt. |>á
gekk isöldin jfir, og ís og jökull lagðist yfir allt Island og öll hin
norðlægu lönd, allt suður á mitt J>ýzkaland. Orsökina til þessa mikla
kulda vita menn ekki, og eru ýmsar getgátur um bana. Ein er sú, að
Golfstraumurinn, sem kemur sunnan úr heituhöfunum, og hitar lopt og sæ
hinna norðlægu landa, hafi pá haft aðra stefnu; en engin vissa er fyrir
þessu. Eu hyað sem þvi liður,<230

hafa verkanir íss og jökuls orðið næsta miklar á þessu timabili hér og
annarsstaðar.

Ef vér hugsum oss, að búið væri að fylla hér alla dali og firði, svo
slétt væri við fjöllin í kring, pá væri landið mest allt bunguvaxið
hálendi, með einstökum hæðum, hryggjum og fjöllum. En nokkuð svipað pví
hefir Island verið áður en isöldin kom; en pá tókjök-ull og ís til
starfa, og skar sundur brúnirnar á pessu hálendi. J>ar sem sprungur eða
lægðir voru fyrir, leitaði jökullinn framrásar; kraptur hans varð par
mestur, pví par var hann pykkastur, og pai' mynduð-ust firðir og dalii'
með timanum. Eðjan og grjótið, sem losnaði, fluttist til sjávar, meðan
jökullinn náði svo langt, og settist par að. Sumstaðar hér á landi, t.
a. á Yestfjörðum, eru pví firðir grynnri út við mynn-in, en innar, pví
pangað hefir jökullinn ekið urðinni ofan úr dölunum. En pegar jökullinn
aptur fór að minnka, hefir f'ramburðurinn sezt að innar í fjörðunum og
ofar í dölunum. |>á mynduðust viða leir- og mal-ai'lög, undirlag
gróðrarmoldarinnar í dölunum. Smiðju-mór eða deigulmór er frá pessum
tima, Sumstaðar hafa setzt að stórir haugar af sandi og hnullungum. Eru
pað nú kallaðii' melar, haugar eða hólar. Sum-staðar ganga peir yfir
pvera dali (Haugahólar i Skrið-dal, Yatnsdalshólarj. Opt eru pá vötn
fyrir ofan pá, en stundum hafa pau skorið sig fram og hlaupið burtu.
|>ar sem flatir klettar standa út úr fjallahliðum og upp úr
moldai'laginu niður í dölunum, eru peir viða fágaðir og rispaðir, með
mörgum dældum og hryggjum á vixl, er allir liggja í sömu stefnu og
dalurinn, pvi pannig hefir jökullinn runnið, Övíða sést petta
ljósar<231

en sumstaðar í Fljótsdalskéraði t. a. m. við túnið á Egilsstöðum; þar
eru klettarnir núnir og strykaðir eins og með hefli. Yiða sitja stórir
steinar og björg upp á báum klettum. Hafa peir borizt pangað með jökli,
og orðið síðan eptir, pegar hann bráðnaði burtu.

Af pvi, sem nú er sagt, sést, að jöklarnir hafa unnið hér æi'ið mikið,
með pvi að skera sundur út-jaðra landsins, mylja niður hæðirnar, og
mynda laus-ari lög ofan á klettunum í dölunum. En peir hafa ekki gjört
minna að verkum á sumum öðrum stöðum. Firðirnir og dalirnir i Noregi
eru að miklu leyti skorn-ir niður af is og vatni. Mikið af yfirborði
Danmerk-nr er samanhrúgað grjót, sem flutzt hefir með jökluni norðan
frá Skandinaviu, og suður á þýzkalandi finn-ast steinar á vijð og dreif
paðan að noi'ðan.

Eld fjöllin

eru mynduð af ösku, vikri og hrauni, sem brotizt hefir upp um
undirlagið, og hlaðizt hvað ofan á annað. Yanalega eru pau strýtumynduð
með gíg efst á topp-inum; en stundum eru pau pó langir hryggir með
gigjaröðum að ofan (Hekla). Gígir eru og stundum við rætur peirra eður
utan i hliðunum. Eldfjöllin hér á landi standa öll á móbergi, og fylgja
viðast hvar vissum stefnum, og eins eldgígir, sem á jafnsléttu eru.

r

A Norðurlandi liggja eldíjalla- og gígjaraðirnar frá norðri til suðurs,
en á Suðurlandi frá norðaustri til suðvesturs. En pessu er einnig
pannig varið um eld-fjöll i öðrum löndum, að pau fylgja vissum stefnum.
Halda menn að petta komi til af pví, að í jarðskorp-unni sq langar
sprungur, sem eldurinn brýzt upp um hgr og hvar. fle]zt liggja
eldfjallaraðirnar nálægt sjó,<232

en síður larigt inn 1 stórum löndum. J>ó eru par sum-staðar til gömul
eldfjöll, en par hefir pá áður legið sjór í nánd eða stór stöðuvötn. Af
pessum ástæð-um og eins af pvi, að rnikið kemur upp með eldgos-»m af
ýmsum efnum. sem • helzt finnast í sjó, hafa menn ályktað, að
eldfjöllin standi i samhandi við sjó-inn að nokkru leyti. Við
sjávarsiðuna hefir viða orð-ið fjarska mikið umrót, pegar strendurnar
hafa hafizt, jarðlögin brotnað og sprungið, hækkað og lækkað á víxl.
Sjórinn getur pví sígið niður i jörðina um sprungurnar. En er hann
kemst svo langt niður, að hann hittir logandi1 hrauneðjuna' i' iðrum
jarðarinn-ar, breytist vatnið í gufu. Við pað eykst rúmtak pess rnjög,
og pað reynir að sprengja af sér jarðskorpuna. Ver§i gufan sterkari en
punginn, sem ofan á liggurt brýtur hún sér farveg út um jarðskorpuna,
par sem hún er veikust fyrir, og kastar logandi grjótinu út með sér.
J>etta feykilega gufuafl er og orsök flestra jarðskjálpta. Koma peir á
undan flestum gosum, en hætta opt aptur pegar eldurinn hefir náð útrás.
Ekki er pó ætíð að eldgos fylgi jarðskjálptum; enda eru peir opt af
öðrum orsökum. Jarðskjálptar koma stund-um af pví, að vatn grefur undan
landspildum, og pær hrapa síðan niður, og stundum af pví, að jarðlög
breyta snögglega stöðu sinni af mispunga, sem ofan á peira liggur.

Opt breytast eldfjöll mjög við gos, ýmist hækka eða lækka ; og pað
getur komið fyrir, að pau alveg hrapi saman og hverfi, pegar mikið
hefii' kastant upp úr peim, svo pau eru orðin rajög hol innan. |>egar
Hekla gaus i siðasta sinni (1845), lækkaði hún ura 400 fet. En frá 20.
nóv. 1845 til 16. ágúst 1S47 hækkaði<233

Vesúvíus um 186 fet, og 1850 hafði hann enn hækkað um 150 fet; síðan
fór hann heldur lækkandi.

Eldgígirnir eru optast trektmyndaðir, með gati eða sprungu niður úr,
sem hraunið vellur upp um. Optast eru gígir á fjöllum uppi, en pó
stundum á jafn-• slettu. En sjaldan gýs par optar en einu sinni á sama
stað, pvi pegar gosið hættir, storknar hrauntappi í gatinu, og
eldkraptarnir eiga erfitt með að sprengja hann burtu, en opt koma pá
aðrir gígir par í nánd. Einn hinn stærsti gígur i heimi er Kílauea á
Hawaíi, um 17,000 fet að pvermáli; en aptur eru sumir að eins örfá fet.
|>egar eldgos eru, sýnist loga upp úr gígunum ; en ekki er pað annað en
glampinn af hvít-glóandi hrauninu niður i gignum; en gufa og
reykj-armökkurinn nær opt mörg púsund fet í lopt úpp. Með eldgosunum
kemur upp fjarska mikið af vatns-gufum, sem péttast i loptinu og verða
að pykkum skýj-um yfir eldfjöllunum. Vatnið fellur svo aptur niður við
og við, með helliskúrum, en sjaldan standa pær lengi i einu. f>rumur og
eldingar eru pá einnig opt ógurlegar, sökum rafmagns, sem kviknar í
loptinu af umrótinu, hitanum og gufuaflinu. |>egar regnvatnið svo
sameinast öskunni og sandinum , falla opt leir-straumar niður
hlíðarnar. jpegar askan svo harðnar aptur, myndast móberg.

Hraun myndast ekki ætíð pegar eldgos eru; stundum kemur upp einungis
vikur og aska. f>etta er mjög komið undir því, hve hátt hrauneðjan parf
að hefjast. |>egar eldfjöllin eru mjög há, spennir vatns-gufan grjótið
sundur í smádust og vikurmola, fulla með blöðrum og holum. Við
Dyngjuíjallagosið 1875<234

kom ekki upp liraun, heldur aska og vikur; enda eru pau 4500 feta há
yfir sjávarflöt. En úr Sveinagjá á Mývatnsöræfum, sem gaus sama árið,
kom upp hraun en engin aska. Hún er lika mikið lægri en Dyngju-fjöllin.
Menn hafa líka pótzt taka eptir pví, að í fyrsta skipti, sem eldfjöll
gjósa, eður eptir langa hvild, komi ekki ætíð upp úr gígunum mikið
hraun, heldur grjót, sandur og aska. J>ví fyrst verður eldurinn, á
meðan hann er að brjóta sér leið, að kasta upp öllu, sem ofan á liggur
og fyrir er, áður en hraunið að neð-an nær útrás. J>essa fyrstu gigi
kalla menn sprengi-gigi. J>annig var um fjallið Ararat, sem enginn
vissi að var eldtjall, fyr eu pað byrjaði að gjósa 1840, að upp úr pví
kastaðist ógurleg grjóthríð, er rigndi yfir bæinn og klaustrið Argura,
sem fór i kaf með 1500 ibúum. Eins var með Vesúvíus. Menn vissu ekki
til að hann hefði gosið, og hann var vaxinn vinviði og öðr-um gróðri,
par til árið 79 e. Kr. að ógurlegt öskuregn brauzt upp úr honum, og
undir pví urðu 3 borgir, Stabiæ, Pompeji og Herkúlanum. Lagið ofan á
peim er 20 til 60 og sumstaðar 112 feta pykkt.

þegar hraunin koma upp úr gigunum, vella pau út af börmunum allt i
kring, eða brjóta sér farveg út á einum stað, og renna siðan undan
brekkunni (eldá). Yfirborð peirra verður svo eptir pví hve hallinn er
mikill. J>ar sem landið er lárétt, verða pau flöt og slétt, og stundum
með litlum gárum og brukkum, peg-ar pau ýtast saman hálfstorkin. En i
halla eru pau óslétt með nibbum, dröngum, skútum og sprungum, svo
stundum er ómögulegt um pau að fara. Hiti i hraun-um, er pau koma upp,
er 1200—1500° C. En fljótt<235

kólna þau nokkuð að ofan, og myndast gjallskorpa. Opt rennur svo hin
brædda hrauneðja, sem undir er, áfram, en efsta lagið situr eptir. A
þenna hátt er Surtshellir myndaður, og fleiri hraunhellar hér.

Upp úr hraununum koma margs konar gufur, hlaðnar ýmsum efnum, t. a. m.
matarsalti og salmiaki. J>egar hraunin kólna, setjast pau i kristalla á
hraun-in. J>á koma og upp kolsýra og brennisteins-vatns-efni.
Yatnseínið sameinast siðan súrefninu i loptinu, en brennisteinninn
verður laus, og sezt á hraunin.

Eldgos hafa orðið hér mörg og stórkostleg á Is-landi. Siðan land
byggðist hefir gosið á 20—30 stöð-um, og á sumum íjarska opt. Hekla t.
d. hefir gosið 18 sinnum, svo í frásögur sé fært, og Katla 13 sinnurn,
Eldgos hafa opt valdið miklu hallæri fyrir menn og skepnur. Bæir og
heil héruð hafa eyðilagzt fyrir öskufalli, jökulhlaupum, hraunrennsli
og jarðskjálptum. Eitt hið voðalegasta og skaðlegasta eldgos hér, sem
sögur fara af, var 1783, þegar gaus i Yarmárdal. J>ar kom upp svo mikið
hraun, að hvergi í heimi vita menn dæmi til slíks við eitt eldgos. |>á
féll aska viðsvegar um land, og afleiðingarnar urðu þær, að skepnur
manna dóu hrönnum saman, og siðan féllu 9000 manna af hor og hungri, og
lá þá við landauðn (móðuharðindi). Siðasta öskufall, sem nokkuð hefir
kveðið að, var 1875, er Dyngjufjöll gusu. Eéll þá aska um Austurland ;
en þó mest ofarlega á Jökuldal, J>ar var öskulagið nálægt 6 þuinl. á
þykkt, jafnfallið yfir allt. Enn eru þar stórir vikurskaflar í hverri
laut og undir hverju halli, þar sem vatn eða vindur hefir ekki borið
það burt.<236

Brennisteinsnámar myndast sumstaðar í nánd við eldstöðvar. |>ar sem
brennisteinsgufa streym-ir upp úr jörðinni , leysist jarðvegurinn
sundur. og sumstaðar myndast leirpyttir, sem sjóða og vella af hitanum
og gufunum, sem streyma upp úr peim. Ná-lægt brennisteinsnámum þrífast
engar jurtir.

Hverar og laugar eru heitar uppsprettur, sem koma langt neðan úr jörðu.
Hitinn á yíirborði heitustu hvera er allt að 100° C., en mikið er
hitinn meiri neðar. Gosin orsakast af pvi, að vatnið að neðan breytist
i gufu af ofsahitanum ; en pegar guían hefir fengið nóg spenniafl,
kastar hún af sér vatninu, sem ofan á liggur, opt hátt í lopt upp.
Geysir er allra hvera merkastur i heimi. þó eru til talsvert stærri
hverir á Kýja-Sjálandi og i Bandaríkjunum (við Yellow-stone-B-iverj.
Hverir hér á íslandi koma upp með mikið af kisilsýru, sem þejr taka úr
bergtegundum, sem þeir fara i gegnum. Ur því myndast hverahrúðr-ið.
Hrúðurstrýtan við Geysi er 20 feta há, og ofan i hana er skál 54 fet að
þvermáli. þegar Geysir gýs , kastast vatnið nálægt 100 fetum í lopt
upp; en niðri í jörðinni heyrast á undan ógurlegar dunur og dynkir. pað
hefir verið reiknað út, að Geys-ir muni hafa 600—700 hesta afl. Geysir
gýs ekki nema endrum og sinnum. en sumir hverir gjósa stöð-ugt. Sumir
gjósa allt..af á vissum tima, t. d. Litli-Geysir hjá Reykjum í Olvesi
gaus jafnan áður sjöttu hverja stund. Xú er hann hér um bil hættur.

Laugarnar eru kaldari en hverirnir, optast frá 30—50° C. £ær ern mjög
viða á íslandi. Sumar kafa .fyrst verið hverir, og kólnað með aldrinum.

Ölkeldur eru kaldar uppsprettnr með kolsýru og fleiri uppleystum efnum.
Yatnið i þeim er bark-andi, og er sumstaðar haft til lækninga. Helzt
eru ölkeldur nálægt gömlum útbrunnum eldfjöllum. Merk-ust hér er
Bauðamelsölkelda.<237

Köfn og tölur nokkurra mynda

í Naturhistorisk Atlas Dr. pJiil. C. R. Sundströms.

.Akurhæna . . . 205

ÁH .... 296

Ánamaðkur . . 411

Asni .... 101

Auga (lóðrétt klofið) 16

Ax .... 482

Axlarbeinin . . 5

Bandormur . . 414 Barki. loptrennur og

lungu ... 23

Beinagrind (heil) . 1

Belghylki . . . 511

Belgur . . . 510

Beltisdýr ... 129

Bifur (bjór) . . 49 Bikar (fimmtenntur,

heill) . . 474

— (kiukkumyndaður) 471 Blað (eggmyudað) . 451

— (fingrað) . . 467

— (gegnskorið) . 433

— (hjartmyndað) . 452

— (hringtennt, hálft) 457

— (jafuuggað) . 469

— (ójafnuggað) . 468

— (sagartennt, hálft) 459

— (sepótt) . . 462

Blað (spormyndað) . 450

— (tennt, hálft) . 458 Blaðlús . . . 395 Blóm (fullkornið) . 470
Blöðruormur . . 417 Bringubolur . . 4 Broddgöltur . . 41 Burkni . . .
551

— (trékenndur) . 569 Býflugur 319, 320 og 321 Bæki .... 548 Cedrusviður
. . 565 Chimpanse . . 30 Drómedar (beinagr.) 110 Duptberi . 593 og 594
Duptberar (einbindi) 495

— (fleirbindi) . 497

— (tvíbindi) . 496 Duptkorn ... 498 Duptvegur . . . 499

— (klofinn) . 500 Eggfrjófgun . . 501 Elgur . . . 116 Eyra .... 12 Eyra
(klofið) . . 13 Fasan . . . . 196 Fálki .... 184<238

Fiskhegri ... 219

Fífill .... 542

Fíil .... 95

Fiörumaðkur . . 409

Flamingó ... 222

Fló .... 391

Flughundshöfuð . 38

Fótur (heill) . . 8

Fótur (neðsti hlutinn) 9 Froskur . 254 og 25Ö

Fura .... 546

Gaukur . . . 176

Gaupa ... 65

Gedda ... 28'

Geit . . . . 12l

Gemsa .... 120

Gíraffi . . . . 112

Grábjörn ... 88

Grænlandshvalur . 134

Gæs .... 223

Hákarl 29S

Hafsíld ... 294

Hálfskýla . . . 487 Handleggs- og hand-

arbein . . 6 Hauskúpa og and-

litsbein . . 2

Heiðló .... 210

Heili (klofinn lóðrétt) 10

Héri .... 60

Hestur .... 96 Hjarta og æðastofn-

ar (kloíið lóðrétt) 18

Hjartarfi . . . 535

Hornsíli . . . 271

Hrafnaklukka . . 536

Hreindýr . . . 117

Hreysiköttur . . 72

H"ringker (b) . . 439

Hryggjarliður . . 7

HVolf (ýmiss konar) 436

Hvolfavefur . . 435

Hýena .... 71

Höggormur . . 252

Tbis" .... 217

Ikorni .... 56 Innýfli (færð úr réttu

lagi) . . 21

^ — (í réttu lagi) 20

fsbjörn . . . 91

Jafni .... 552

Jagúar ... 68

Kalkún ... 198

Kameldýr ... 109

Kameleon . . . 245

Kanína ... 62 Karfa . . 489 og 490

Kengúra . . . 142

Kjói . . . . 232

Kondór ... 193

Kráka .... 167

Kría .... 230

Króna(grímumynduð) 479

— (klukkum.) . 475

— (trektm.) . 473

— (varam.) . . 478 Krossfiskur . . 423 Krosskróna . . 477 Kyrkislanga .
. 249 Lamadýr . . . 111 Lax . . . . 283 Leðurblaka . . 39 Leðurblöku
beina-

grind, með kring-drætti af flughúð-

iiini .... 37<239

Letidýr . . . 128

Ljón .... 69

Lóraur . . . 235

Lúða .... 281 Lungu, hjarta og

lielztu æðastofnar 22

Lævirki . . . 170

Magi (í barni) . . 26 Magi (i fullorðnum

manni) . . 27

Mammúts beinagr. . 6,37

Marglitta ... 425

Markríli . . . 276

Maríatla . . • 158.

Maurfluga 325, 326 og 327

Meltingarfærin . . 25

Moldvarpa ... 43

Moskusdýr . . . 118 Munnur og kok (klof-

ið lóðrétt) . . 17

Mæna og keili . 11

Mörgæs ... 236

Nashyrningur . . 103

Naut .... 124

Neðanjarðarstöngull 447

Netclýr ... 146

Netker (b) ... 440

Nílar-krókodíll . . 241

Næturgali ... 149 Orang-Utan (beina'

grind) ... 28

Orri .... 201

Ostra . . . . 313

Otur .... 79

Páfagaukshöfuð . 173

Páfugl .... 197

Paradísarfugl . . 168

Pelíkanahöfuð . . 228

Perluskel . . . 311

Próteus ... 267

Rádýr . . . . 114

Refur , 87

Rjúpa .... 200

Rostungur ... 92

Sagarfiskur . . 300

Salamandri. 265 og 266

Sardína . . . 295

Sauður . . . 123

^elur .... 93

Silkifiðrildi . 378 og 379

Silkiormur ... 380

Silkiormspúpa . . 382

Skálpur (langur) . 507

— (langur, op-

inn) . . 508

— (stuttur) . 509 Skeldýr . . . 131 Skjaldbaka(beinagr.) 23S

- — 239

Skorpíóni . » . 397

Skrúfuker (a) . . 439

Skúfur .... 486

Skýla (einföld) . - 484

— (samsett) . 485 Slagæðar (hinar

stærstu) . 19

Smokkfiskur . . 303

Snígill .... 304

Snjáldurmús . . 44

Spansfluga . . 357 Spi'unguávöxtur

(tvískiptur) . . 505 Sprunguávöxtur (tvísk., smáávext-irnir með vængj-

um) . . . . 512

Spæta . . . . 175

Steindepill ... 150<240

Steingeit ... 122

Sterkjukorn . . 442

Stólparót 444, 445 og 446

Storkur . . . 218

Strengur . . . 491

Strútur ... 207

Styrja .... 298

Svala .... 157

Svanur ... 224

Svartbakur . . 231

Tennur ... 3 Tréstofn (fimm ára,

gegnskorinn) . 429

Tinte . . 415 og 416

Tígrísáýr ... 66

Tjaldur ... 212

Ugla . . 182 og 183

Úlfur .... 86

Urðarkuttur . . 63

Yatnabestur . . 105

Vatnakrabbi . . 405

V illigöltur ... 107

Vísundur . 125 og 126

Völundarhús eyrans 14

--(klofið

lóðrétt) . 15 Ytírhúð með andhol-

um . 434

Zebradýr ... 102

þorskur . . . 278

Æðarfugl ... 226

Ætisveppur . . 559

Örn . . 188 og 189

Öskurapi ... 34

Digitaliserad av Projekt Runeberg och publicerad på
http://runeberg.org/natturusog/ .
Konverterad till .pdf, .epub, .mobi och .txt av Arkivkopia och
publicerad på https://arkivkopia.se/sak/runeberg-natturusog .
Filen skapad 2018-12-17 12:23:55.364758
